










































































DAGSSKOLI 

KVÖLDSKÓLI 

HEIMANÁM 

Með hverri sem er af þessum aðferðum, getur 
hver einasti ungur maður eða stúlka öðlast við- 
skifta kenslu. Kringumstæðurnar verða að ákveða 
hver aðferðin er heppilegust. 

DAGSKÓLI vor er óður að fyllast, og vildum vér 
benda á, að vissast er að sækja um inngöngu strax. 

KVÖLDSKÓLI er haldinn á mánudögum og fimtu- 
dögum l'rá kl. 7.30 til 10 að kvöldinu. 

HEIMANÁM. Nemendur geta fengið fulla versl- 
unarskóla kenslu í sínu eigin heimili með pósti. 
Skrifið eftir heimakenslu upplýsingum. 



flniTOBfl 

comm^RcmL 

COLLCGC 



THE BUSINESS COLLEGE OF TOMORROW-TODAY 

T)ap og kvöldkensla — Mánudags og fimtudags kvöld : kl. 7.80 —10 e. h. 
Meira og hetra pláss fyrir nemendur en í nokkrum öörum skóla í V.-Canada. 


INNGANGUK 

334 PORTAGE AVE. fjórðu dyr vestan 

við Eaton’s búðina 


TALSÍMI 26 565 










TIMARIT 

Þjóðræknisfélags íslendinga í Vesturheimi 
XXIII. ÁRGANGUR 

Tilgangur félagsins er: 

1. Að stuðla að því af fremsta megni að íslendingar 
megi verða sem bestir borgarar í hérlendu þjóðlífi. 

2. Að styðja og styrkja íslenska tungu og bókvísi 
í Vesturheimi. 

3. Að efla samúð og samvinnu meðal íslendinga 
austan hafs og vestan. 

Þetta er sá félagsskapur meðal Islendinga í Vestur- 
heimi, er aðallega byggir á þjóðernislegum grundvelli 
og hvetja vill þá til framsóknar og virðingar til jafns 
við þá þjóðflokka aðra, er þetta land byggja. 

Ársgjaldið er aðeins 1 dollar, og fá allir skuldlausir 
félagsmenn, er það borga, þetta tímarit ókeypis. 

Þj óðræknisfélag íslendinga í Vesturheími 

^ Winnipeg, Canada 

xwwwvwvwwwwwwwwwwwwwwwwwvw 



You get them all when you buy 

Marshall-Wells Paint Products 


• Lasting Beauty for your Home 

• Protection for your Buildings 

• Years of Service and Superior 
Quality 

AND ALL AT MODERATE COST 

Marshall-Wells Paint Products offer you a Won- 

derful Section of Finishes and Varnishes that 
are not only endorsed and used by Professional 
Painters, but whose Brands are almost Household 
words in Western Canadian Homes. 


Marshall-Wells House Paint 
Marshall-Wells Floor Enamel 
Marshall-Wells Porch Paint 
Marshell-Wells Barn Paint 
Marshall-Wells Shingle Paint 
Marshall-Wells Shingle Stain 


Miracle Ehamels and Varnishes 
Interior Gloss-Cote 
Easycoat 
Flow-Easy Paint 
P. A. M. Machinery Paint 
S. O. S. Shingle Stain 


MARSHALL-WELLS COMPANIES LIMITED 

ASK YOUR DEALER 









2 


AUGLÝSINGAR 


WILLIAM PENN 
Motor Oil 


# 


/A' 

cV 


V 


/s 

s/ 


/\V 




NORTH STAR 
Energy 
Gasoline 


WE CAN SERVE YOU—FROM THE HEAD 
OF THE LAKES TO THE MOUNTAINS 


North Star Oil 

Limited 




FÉLAGATAL 1941 


3 


— IN MEMORIAM — 

HEIÐURSFÉLAGAR OG FORSETAR 

His Excellency Lord Tweedsmuir, Hon. Pairon 
Kjarian Helgason, fyrrum prófasíur 
Siephan G. Slephansson, skáld 
Frú Siephanía Guðmundsdóiiir, leikkona 
Prófessor Sv. Sveinbjörnsson, iónskáld 
Þorbjörn Bjarnason, skáld (Þorskabíiur) 

Einar H. Kvaran, riihöfundur 

Ragnar E. Kvaran, fyrrum presiur og forseii 

Krisiján Níels Júlíus (K.N.), skáld 

Séra Jónas A. Sigurðsson, skáld og forseli 

Dr. Rögnvaldur Péiursson forseii og riisijóri 

Prófessor F. S. Cowley, Ph.D. 



You will 
enjoy 
shopping 
at the 'BAY' 


Canada's FIRST Store 


• FIRST IN RELIABILITY 

• FIRST IN QUALITY 

• FIRST IN FASHION 




T)til>íímivl5ag (loutpnnn.' 


incorpöR'ated £“? MAV 1670 


4||l» 

|vf§« 





4 


AUGLÝSINGAR 


FUEL 

FOR HOHES • BL0CK8 - FACTOBIES 

ALL POPULAR BRANDS 

Coal - Coke - Briquettes 

Stoker and Blower Coals 

STO KERS 

IRON FIREMAN 

AUTOMATIC 
COAL BURNERS 

“THE WORLiyS LARGEST SELUNG STOKER” 

PHONE 98 161 

THE WINNIPEG 
SUPPLY AND FUEL 

COMPANY LIMITED 



Heating Headquarters: 812 BOYD BUILDING 









Félagatal Þjóðræknisfélagsins 1941 

A. Heiðursíélagar 

Dr. Vilhjálmur Stefánsson, landkönnuður, New York 
Prófessor Halldór Hermannsson, Cornell University, N.Y. 

Prófessor Sigurður Nordal, Háskóla íslands, Reykjavík, ísl. 

Prófessor Árni Pálsson, Háskóla íslands, Reykjavík, fsl. 

Prófessor Watson Kirkconnell, McMasters University, Hamilton, Ont. 
Dr. Henry Goddard Leach, New York, N.Y. 

Rt. Rev. C. V. Pilcher, D.D., Sydney, Australia 
Jóhannes Jósefsson, íþróttamaður, Reykjavík, ísland 
Friðrik Swanson, málari, Winnipeg, Man. 

J. Magnús Bjarnason, rithöfundur, Elfros, Sask. 

Þorst. Þ. Þorsteinsson, rithöfundur, Winnipeg, Man. 

Guttormur J. Guttormsson, skáld, Riverton, Man. 

Dr. Sig. Júl. Jóhannesson, skáld, Winnipeg, Man. 

Mrs. Jakobína Johnson, skáldkona, Seattle, Wash. 

Mrs. Guðrún H. Finnsdóttir, skáldkona, Winnipeg, Man. 

Laura Goodman Salverson, skáldkona, Winnipeg 
Fröken Halldóra Bjarnadóttir, Ritst. Hlín, Akureyri, ísland 
Thor Thors, sendiherra fslands, New York, U.S.A. 

Ásgeir Ásgeirsson, alþingismaður, Reykjavík, ísland 
Séra Rúnólfur Marteinsson, Vancouver, B.C. 

Sigtryggur Jónasson, Árborg, Man. 

B. Ævifélagar 

Árni Sigurðsson, Winnipeg Þorgils Þorgeirsson, Winnipeg 


The Baldry Engineering Co. 


IS the one outstanding and 
dependable engineering com- 
pany with special patented 
machinery. Many years of 
experience throughout Can- 
ada and the United States 
makes us best qualified to 
undertake the underpinning 
of buildings large or small. 
Our work always passes the 
strictest supervision a n d 
tests. All work undertaken 
has our unqualified guar- 
antee. 



CONSULT US FOR YOUR UNDERPINNING WORK 

105 PRINCEXON APTS., WINNIPEG, MAN. - PHONE 22 046 














6 


AUGLÝSINGAR 


* 



o fp, 

minm 


GIVES 

CANADA 

WINGS 


Hvað getið þér gert til þess að útvega flug- 
vélar, eða til að æfa og útbúa flugmenn fyrir 
stríðið? 

Þér getið lagt til peningana, ief þér skerið við 
neglurnar alla eyðslu, og sparið eftir mætti. Spar- 
semi er nauðsynleg nú á tímum. Hver einasti 
dollar, sem þú getur sparað, ier nauðsynlegur fyr- 
ir herútbúnað Kanada. Kaupið “Victory Bonds“, 
og “War Savings Certificates.” Leggið til hliðar, 
í sparisjóðsreikning, vissa 
upphæð á mánuði, svo 
þér getið borgað tekju- 
skattinn síðar. Vér höfum 
vierkefni með höndum. 

Látum oss afljúka því. 


Þessi bók kennir 
sparnað. 

The Royal Bank búreiknings 
bók kennir að meðhöndla 
tekjur yðar eftir yfirlögðu 
ráði. Biðjið um ókeypis ein- 
tak f næstu bankastöð. 


The ROYAL BANK of Canada 

▲ 


FÉLAGATAL 1941 


7 


C. Ársíélagar 

1. ISLAND 

Binar Gunnlaugsson, 

Stóra Sandfelli, 

SkriSdal um Reyöarfj. 

Prú Jóhanna Jónasson, 
Reykjavík 

Dr. Öfeigur Ófeigsson, 
Reykjavik 

Frú Margrét GuSmundsd., 
Reykjavík 

Sr. PriSrik Hallgrímsson, 
dómkirkjuprestur, 
Reykjavík 

Frú Halld. Sigurjónsson, 
Reykjavlk 

Sr. Benjam. Kristjánsson, 
SySra Laugalandi, 
EyjafjarSarsýslu 

Sr. Fr. A. FriSriksson, 
Húsavtk, S. Þingeyjars. 

Ungfrú Ingibj. Sveinsson, 
hjúkrunarkona, SeySisf. 

Stefán Vagnsson, 

HjaltastöSum, Skagaf. 


2. ENGLAND 

Miss Ingibjörg ólafsson, 
Stella Maris, 
Rottingdam, Sussex. 

3. CANADA 

Alameda, Sask. 
Hjörtur Bergsteinsson 

Ámes, Man. 

Mrs. Anna H. Helgason 
lisleifur Helgason 
Mrs. GuSrún Johnson 
Jónas Ólafsson 

Baldur, Man. 

J. K. SigurSsson 
Björgúlfur Sveinsson 
SigurSur Antonlusson 

Benalto, Alta. 
Jóhann M. Hillman 

Calgary, Alta. 
Jóhann Bjarnason 
SigurSur SigurSsson 

Camp Morton, Man. 

Þorsteinn Sveinsson. 


Cranberry Lake, B.C. 

Jón SigurSsson 

Campbell River, B.C. 

S. GuSmundson 

Cypress River, Man. 

L. J. Hallgrímsson 
J. E. Walterson 

Elfros, Sask. 

J. S. Árnason 

Mrs. J. M. Bjarnason 

Jón Jóhannesson 

Fawoett, Alta. 
GuSmundur Björnsson 

Flin Flon, Man. 

Ármann Björnsson 

Galt, Ont. 

Mrs. S. J. Magnússon 

Gimli, Man. 

Mrs. C. O. L. Chiswell 
Miss Sæunn Bjarnadóttir 
Sr. Bjarni A. Bjarnason 
Mrs. Bjarni A. Bjarnason 
FriSfinnur Einarsson 
GuSmundur Fjeldsted 
Freeman Freemansson 


Hvert heimili œtti að hafa síma 


TALSÍMINN 

— — — Daga og nætur ier hann ávalt til staðins. 
Hann þjónar yður dyggilega, stöðuglega og alúðlega. 


Símagjöld lág til allra fjarliggjandi staða eftir 
kl. 7 e. h. á hverjum degi og alla sunnudaga. 



MAHITÖBA miPHONi SYSTIM 


m 














8 


AUGLÝSINGAR 



Screw Feed, Hydraulic and Sprinkler Stokers 


AFULL LINE OF MINING BQUIPMENT 


Our Modern Plant, with its many departments, forms a unit capable of 


producing a wide range of products. 
specialize: 

HEATING BOOrERS 

POWER BOILERS 

POWER AND 
HEATING PLANT 
EQUIPMENT 

STEEL PLATE WORK 


We list here a few in which we 


MACHINERY 

FORGING 

TRACK WORK 

ORNAMENTAL AND 

MISCELLANEOUS 

IRONWORK 


GRAIN ELEVATOR RODS, BOLTS, NUTS 

MACHINERY WASHERS, ETC. 


CASTINGS 


STRUCTURAL STEEL 








FÉLAGATAL 1941 


9 


Mrs. Matthildur FrlSrikson 
Carl FriSriksson 
Grimur S. Grímsson 
Mrs. Ásdís Hinriksson 
J. B. Johnson 
Baldur M. Jónasson 
61. N. Kárdal 
LestrarfélagiS “Gimli” 
SigurSur SigurSseon 
Thordur Thordarson 
Robert Tergesen 

Glenhoro, Man. 

Páll A. Anderson 
Mrs. Páll A. Anderson 
Sr. Egill H. Fáfnis 
Jón Goodman 

F. FriSriksson 
Jón Helgason 

Mrs. Kristjana Jóhannsson 
Hans Jðnsson 

A. E. Johnson 

B. S. Johnson 

Mrs. C. S. Jósephson 
GuíSm. Lambertsen 

G. J. Oleson 

Hayland, Man. 

Mrs. Stefania GuSmundss. 
SigurtSur B. Helgason 
ólafur Magnússon 
Geirfinnur Pétursson 


Hamilton, Ont. 

Einar I. Svanbergson 

Hecla, Man. 

G. S. Berg 

Jóhannes Grlmúlfsson 
Þorsteinn Jens Pálsson 

Hnausa, Man. 
Daníel Halldðrsson 
Gunnar Helgason 
Hildibr. J. Hildibrandsson 
Jón B. Snæfeld 
V. G. Stadfeld 
Sigvaldi Vídal 
Mlss Sigurrós Vídal 

Holiand, Man. 

Mrs. GuSl. S. Frederiekson 

Hodgson, Man. 
Rögnvaldur S. Vldal 

Húsavík, Man. 

V. B. Arason 

Innisfail, Alta. 

Jóhann Björnsson 

Keevvatin, Ont. 

Jón Pálmason 
Mrs. Sig. SiguriSsson 


Bjarni Sveinsson 
LestrarfélagiS “Tilraunin” 

Lundar, Man. 

Sr. GuiSm. Árnason 
Sigurbur Baldvinsson 
Jón Einarsson 
Vigfús Guttormsson 
Ed. Hallson 
Jón Kristjánsson 
Ágúst Magnússon 
Mrs. Ásta SigurSsson 
Grimúlfur SiguríSsson 

Minnedosa, Man. 

Dr. E. J. Skafel 

Norwood, Man. 

Magnús Peterson 

Osland, B.C. 

Kristján Einarsson 
FriSrik Kristjánsson 

Oak Point, Man. 

Jón Finnsson 

Oak Vievv, Man. 

Mrs. Jóhannes Johnson 
SigurSur Sigfússon 

Piney, Man. 

S. S. Anderson 


VELÞOKNAN YFIR MONNUNUM 

önnur jól hafa komið og liðið, og heimurinn enn I ófriði, en vinátta milli 
lýðræðisþjóðanna gefur vonir um betri tlðir. 

Norðurlönd munu endurheimta frelsii sitt, sem á liðnum öldum hefir gert þeim 
mögulegt að leggja stóran skerf til heimsmenningarinnar. 

Saimvinnuhreyfingin I Canada á þeim Norðurlandabúum, sem hér dvelja, mikið 
að þakka. Öllu þessu fðlki óskar “Canadian Wheat Pool” félagsskapurinn 
gleðilegra jóla og farsæls nýárs. 

Canadian Co-operative 
Wheat Producers Limited 

WINNIPEG, CANADA 

MANITOBA POO'L ELEVATORS LTD., Winnipeg, Man. 
SASKATCHEWAN WHEAT POOL, Regina, Sask. 

ALBERTA WHEAT POOL, Calgary, Alberta 







10 


AUGLÝSINGAR 



HYDRO Þrjátíu Ara . . . 

Fyrir þrjátíu árum, þann 15. október 1911, veitti City 
Hydro Winnipegbúum í fyrsta sinn ódýrt rafurmagn frá 
Pointe du Bois orkuverinu. En tuttugu ára afmæli Slave 
Falls stöðvanna var 1. september 1941. 

Frá smávöxnu upphafi, með lúkufylli af skiftavinum, 
hefir Hydro vaxið upp i þrjátiu miljón dollara stofnun, 
sem þjónar yfir 80 prósent af heimilum Winnipeg-borgar. 

City Hydro er algjörlega sjálfbjarga og hefir aldrei frá 
upphafi vega sinna kostað bæjarbúa eyrisvirði í auknum 
sköttum. 

Notið yðar eigin ábyggilegu rafmagnsleiðslu í heimilum 
yðar og athafnalífi. 


cuy cyi i« 


Efí YÐAR EIGN — NOTIÐ HANA 







FÉLAGATAL 1941 


11 


Mrs. B. S. Björnsson 
Kristinn Norman 
Albert Thorvaldson 

lled Deer, Alta. 
ófeigur SigurSsson 

Reykjavík, Man. 
Mrs. I. Gíslason 

Saskatoon, Sask. 
Próf. T. Thorvaldson 
Mrs. Ingibjörg Lindal 
Halldórsson 

Siglunes, Man. 
Davíð Eggertsson 
Miss GutSbj. Eggertsson 
Ásmundur Freeman 

Sexsmith, Alta. 
Jón Einarsson 

Silver Bay, Man. 
Jón Björnsson 

Smeaton, Sask. 

E. E. Vatnsdal 

Steep Rock, Man. 
Th. Gislason 
GuíSmundur Hjartarson 

F. E. Snædal 

Stettler, Alta. 

M. Steinsson 


Swan River, Man. 
Thórdís Samson 

Toronto, Ont. 

J. Ragnar Johnson 

Transcona, Man. 

P. S. Petursson 

Vanoouver, B.C. 

Ben. B. Bjarnason 
Mrs. H. S. Le Messurier 
Mrs. Kristjana T. Anderson 

Victoria, B.C. 

Christian Sivertz 

Vogar, Man. 

Björn Eggertsson 
Framar Eyford 
Tómas GutSmundsson 
Lestrarfél. “HerSubreiS” 
Magnús Jóhannesson 
Björn Johnson 
John S. Johnson 
Cli Johnson 
óskar Johnson 
Jónas Kr. Jónasson 
GuÍSmundur Jónsson 
Asgar Sveistrup 

White Rock, B.C. 

Th. G. ísdal 


Wilkie, Sask. 

Miss Dóra Davidson 

Winnipegosis, Man. 
Miss GuÓrún FriÖriksson 

Winnipeg, Man. 

Dr. August Blöndal 
Mrs. Jónína Christie 
Sr. V. J. Eylands 
Mrs. Josephina Jóhannson 
Dr. M. B. Halldórson 
Halldór Johnson 
GuÖm. F. Jónasson 
Björn Lindal 
Magnús Markússon 
S. W. Melsted 
Dr. B. H. Olson 
Jón Sigurösson 
Mrs. Stefania Sigurðsson 
Mrs. J. B. Skaptason 
Dr. Eggert Steinþórsson 
Frú Geröur Steinþórsson 

G. S. Thorvaldson. 

4. BANDARÍKIN 

Baltimore, Md. 

Dr. Stefán Einarsson 
Johns Hopkirts University 
Library 


MCfURDY 

**» V^BUILDERS’ 


QUPPLY f 0. LTD. 

L/ SUPPLIES V/ AND coal 


1034 ARLINGTON ST. WINNIPEG, CANADA 

Símar: 23 81 1 —23 812 

• • • 

KOL - KÓKS - ELDIVIÐUR 

• • • 


SAND OG GRAVEL-TEKJA 

við 

BIRD’S HILL, MAN. 







12 


AUGLÝSINGAR 


Þökkum fyrir viðskiftin á árinu 
liðna. Öskum yður góðrar líðunar 
og hagsældar í komandi framtíð. 


THORKELSSOIl 

LimiTED 

1331 Spruce St. IDinmpeq, Man. 

Símar: 21811 — 21812 


Manufacturers of 

Wood-Wool Insulation 

and Wood Boxes 


Eigandi og ráðsmaður : 
SOFFONIAS THORKELSSON 



FÉLAGATAL 1941 


13 


Bayside, N.Y. 

E. B. Johnson 

Bellingham, Wash. 

E. M. Einarsson 

Berkeley, Calif. 

Próf. Sturla Einarsson 

Blaine, Wash. 

J. J. Bartel 
Thórir Björnsson 
Andrew Danielsson 
Sr. Alb. E. Kristjánsson 
Sr. H. E. Johnson 
Mrs. Kristín F. Lindal 
A. Q. BreiÍSfjörÖ 

Bottineau, N. Dak. 

Ásmundur Benson 
Oskar B. Benson 

Chicago, 111. 

Árni Helgason 

C. H. Thordarson, Ph.D. 

Detroit, Mieh. 

Hon. Frederiek H. Fljozdal 

Duluth, Minn. 

Chris. Johnson 

Cloucester, Mass. 
Einar Anderson 
Jónas B. Johnson 


Grafton, N. Dak. 

Mrs. E. Eastman 

Great Falls, Montana 

Mrs. Rannveig Schmith 

Grand Forks, N. Dak. 
University Library 

Hallson, N. Dak. 

Árni Jóhannsson 
Árni Magnússon 

Huntington Park, Calif. 
Dr. Paul V. Jameson 

Ivanhoe, Minn. 

Peter H. Foss 
Bjarni GuÖmundsson 

Lislie, 111. 

Rev. GuÖm. GuiSmundsson 

Minneapolis, Minn. 
Thórhallur Ásgeirsson 
G. T. Athelstan 
Gunnar B. Björnsson 
Hjálmar Björnsson 
Björn G. Björnsson 
K. Valdimar Björnsson 
Rev. David Gulbrandson 
Rev. Thodore B. Sigurdson 

Minneota, Minn. 
María G. Árnason 


Gunnar S. Bardal 
Sr. Guttormur Guttormss. 
Einar Hallgrímsson 
J. P. ísfeld 
Jóseph Jósephson 
Bjarni Jones 
Mrs. Stefania Johnson 
Guöjón Williamson 

National City, Calif. 
John S. Laxdal 

New Ulm, Minn. 

Hon. A. B. Gíslason 

New York City, N.Y. 

E. Grettir Eggertsson 
GuÖmundur Kristjánsson 

Oak Terrace, Minn. 

Miss Hermania Björnsson 

Palo Alto, Calif. 

Prof. L. L. Bjarna-son 

Pt. Roherts, Wash. 
Lestrarfél. “Hafstjarnan” 

Portland, Oregon 

Guöm. Thorsteinsson 

Rugby, N. Dak. 

Dr. A. E. Johnson 

Sacramento, Calif. 

E. M. Thorsteinsson 




Gestir og fulltrúar ... 

Ef yÖur langar til að' fá 
yður góða hressingu, þá 
pantið Shea's Stock Ale. 


Sími 96 361 





14 


AUGLÝSINGAR 



LIONOIL 


CLEAR 


TITAN-O-ZINC 


Hinnlang útbreiddasti Máivarningur 


Hvað LIONOIL gerir 

Berry Brothers Ljonoil ver við fyrir vatni og fúa — 
fyrirbyggir ryð — eykur endingu og gljáa málaðs 
flatarmáls — er bðkstaflega brúklegt til fjölda hluta. 


Hvar LIONOIL má brúka 

Málarameistarar hafa notað Berry Brothers Lionoil 
svo árum skiftir, hreina eða til blöndunar. Bf þér 
hafið aldrei reynt Bionoil, þá borgar það sig að 
kynnast henni. 


GLIDDEN TITAN-O-ZINK 
QUICK DRYING ENAMEL 

Sérstakt Gljámál fyrir málarameistara búið til úr hinum 
undraverðu Titan-O-Lith litum — sérstaklega ætlað vönum 
málurum. — pornar á 4 til 6 klukkutímum. Breiðist út 
og þekur yfirborðið undra vel. Er hreinlegt, tekur þvotti 
og kastar vel frá sér birtu. 


MURPHY'S UNIVERNISH 

Eina lakkið sem nota má á alla hluti utan og 
innanhúss; á framhurðir, báta, bíla, gluggasillur, 
þvottastofur, gðlf, útistðla, borð og þessháttar 
Safnar engu ryki, þornar á 2—3 kl.tímum. Sem 
yfirmál þornar það á 24—36 kl.tímum og strjúka 
má yfir það eftir 36—48 kl.tíma. 

Gallonið hylur 750—900 ferfet. Ekki má bera 
það ofan á Shellac. Ágætt á gðlfdúka. 

Hið allra besta á kirkjubekki. 

Enginn hlutur er til sem ekki má búa til 
laka-ri og selja ódýrara verði. 

SVO ER MEÐ GOTT MÁL 


Murphy 


Univer n, *h 


Varnish 


THE WESTERN PAINT CO. LTD. 

“The Painters Supply House” 

121 CHARLOTTE STREET - - WINNIPEG, MANITOBA 




























FÉLAGATAL 1941 


15 


Seattle, Wash. 

Sveinn Arnason 

Mrs. Marg. J. Benedietson 

B. J. Einarsson 

Spanisli Fork, Utah 

Mrs. I. M. Jameson 
Miss Ellen Jameson 

St. Paul, Minn. 

Minnesota Historical 
Society 

Tacoma, Wash. 

Mrs. E. S. GuSmundson 
Dr. John A. Johnson 
Mrs. Marshall E. Stevens 

Tliief Iiiver Fall, Minn. 

Rev. S. S. Olafsson 

Tvventy Nine Palms, Calif. 

Jóhannes Sveinsson 

Toppenish, Wasli. 
IndriSi Benedictson 

Upham, N. Dak. 

E. J. BreiÖfjör'ð 
Mrs. George Freeman 
Miss Bergthora Einarsson 


Urbana, 111. 

Próf. Sveinbjörn Johnson 

Washington, D.C. 

Mrs. Mekkin S. Perkin 

5. DEIBDIR 
“Báran” 

Mountain, N. Dak. 
Charlie Anderson 
Jðhannes Anderson 
Kristinn Árman 
Ásgrímur M. Ásgrímsson 
Próf. Richard Beck 
Mrs. Richard Beck 
Albert Bjarnason 
Herman Bjarnason 
B. T. Björnsson 
Hannesar Björnssonar 
family 

Halldór Björnsson 

Helgi Björnsson 

Jónatan Björnsson 

Björn Eastman 

J. J. Einarsson 

Jón M. Einarsson 

Mrs. Málmfr. G. Einarsson 

Einar G. Eiríksson 

J. J. Erlendson 

Helgi Finnson 


Mrs. Anna M. Goodman 
Mrs. Kiristín Goodman 
Th. Goodman 
Franklin Grímsson 
Hon. G. Grímsson 
Dagbjartur Guöbjartsson 
John Gudman 

B. S. Guömundsson 

C. S. Guðmundsson 
Sigmundur GuSmundsson 

V. G. Guðmundsson 

G. T. Gunnarsson 
John Hannesson 
Thorgils Halldórsson 
Ben. Helgason 
Pétur Hermann 

Joe Hiliman 
Stone Hillman 

W. G. Hillman 

B. H. Hjálmarsson 

H. F. Hjaltalín 
John Hjörtson 
Chr. Indriðason 
Stefán Indriðason 
A. V. Johnson 
Helgi Johnson 
John H. Johnson 
óli G. Johnson 
Nels Johnson 
Sigurjón Johnson 
Sylvia Johnson 
Símon S. Johnson 
Sveinn Johnson 


ln Addition to Better Hardware 

JlSHDOWTl’S 

OFFER 

SILVERWARE - CUTLERY - CHINA - GLASSWARE 
SPORTING GOODS - ELECTRICAL APPLIANCES 
FURNITURE - FLOOR COVERINGS 


MAIN ST. AT BANNATYNE AVE. 





16 


AUGLÝSINGAR 



Canada. árið 1869, hafði aðeins haft 
sjálfstjðrn í tvö ár, en bar þð ðtviræð 
merki vaxtarþroska. Járnbrautirnar 
fluttu inn þúsundir nýrra landnema. Utan 
um nýjar iðnaðarstofnanir mynduðust 
þorp. Með allar þessar framfarir fyrir 
augum opnaði Timothy Eaton fyrstu búð 
sína I Toronto, áttunda desember 1869 
Með opnun þessarar nýju búðar voru 
nýjar viðskiftaaðferðir innleiddar, sem 
gjörbreyttu kanadiskum viðskiftum. Má 
þar til nefna: “Peningum skilað aftur, e£ 
varningur er ðviðunandi,” og “Ranghermi 
um varning bönnuð.” 

* * * 

í dag, eftir meira en 70 ár, eru þessar 
meginreglur Timothy Eatons enn i gildi. 
Litla Toronto búðin hefir vaxið upp í 


stofnun, sem nær yfir alt landið. í mörg_. 
um stærri borgunum eru EATON búðir, 
sem selja nálega alt, sem kaupendur 
þarfnast, um leið og EATON vöruskrá, 
með áreiðanlegum og nákvæmum lýsing- 
um og réttum myndum, gerir bændabýl- 
urn auðvelt að kaupa hér um bil alt, sem 
þau þurfa fyrir heimilin og búskapinn 
með póstpöntun. 

* * * 

The T. Eaton Co., Llmited, hefir alt af 

verið að aukast og vaxa, og heldur á- 
fram að taka stór skref í nýjum fyrir- 
tækjum, og áframhaldandi útbreiðslu á 
núverandi starfssviði. 

^T. EATON 

WINNIPEG CANADA 


E ATO N ’S 



















SVEINN BJÖRNSSON 
Fyrsti ríkissijóri fslands, 
kosinn á Alþingi 17. júní, 1941 
















T I M A R I T 

V*- 

Þjóðrœknisfélags Islendinga 

TUTTUGASTI OG ÞRIÐJI ÁRGANGUR, 1941 


Ritstjóri: GÍSLI JÓNSSON 



WINNIPEG, MANITOBA 

Gefið út af Þjóðræknisfélagi íslendinga í Vesturheimi 

1942 



Prentað hjá 

THE COLUMBIA PRESS, LIMITED 






EFNISYFIRLIT 

Algeng saga, kvæði — Will Carleton Bls. 

Dr. S ,/. Jóhnnneson þýddi 92 

AtKugasemd .136 

Átthaginn, kvæði: Jón Magnússon 87 

Coiumbus og Cahot: Prófessor IJnlldór Hermnnnsson 1 

Dr. Rögnv. Pctursson, kvæði: Ármnnn Björnsson 68 

E. Pauline .Johnson: Guðrún H. Finnsdóttir 81 

Fjóluhvammur, sjónleikur: Dr. J. P. Pútsson 16 

Fræðimaðurinn Halldór Hermannsson: Próf. Richnrd Bcck 34 
Hafliði, saga: ,/. Mngnús Bjnrnnson 62 

Heimasveitin, kvæði: />. />. Porstcinsson 14 

í Noregi er varist, kvæði: Árni G. Eylnnds 55 

Joseph T. Thorson, ráðherra: Gísli Jónsson 56 

Leiðrélting: Arnljótur B. Olson . 86 

Litlu sporin. saga: Snnnhildur Þorsteinsdóttir 99 

Norður á Ross, saga: />. Þ. Þorsteinsson . 43 

Skjöldurinn, kvæði: Kristján Pálsson . 41 

Stina í þvottahúsinu, kvæði: Einnr P. Jónsson 15 

Svanir fljúga, kvæði: Bichnrd Beck . 13 

Tuttugasta og annað ársþing Þjóðræknisfélagsins 103 

Týsfórnin, kvæði: Dr. S. E. Björnsson 32 

Undína, kvæði: Þ. Þ. Þorsteinsson 69 

Walter .1. Lindal, hóraðsdómari: Sérn V. ./. Eylnnds 88 

Þar sem mig dreymdi, kvæði: Rngnnr Stefánsson 60 

Þrír merkir Vestur-fslendingar: Séra Guðm. Árnason . 71 





























Columbus og Cabot 

Eftir prófessor Halldór Hermannsson 


“Að eiga þátt í grautargerð” er 
gamall og góður íslenskur talshátt- 
ur, sem samsvarar þeim enska “to 
have a finger in the pie.” Mér 
kemur hann í hug, þegar eg hug- 
leiði, hve margar þjóðir þykjast 
hafa átt þátt í því að finna Ame- 
ríku áður en Columbus gerði það. 
Þar eru íslendingar ásamt frænd- 
um þeirra Norðmönnum, írar, 
Walesbúar, Þjóðverjar (Pining og 
Pothorst, en sagt að þeir hafi verið 
á dönsku skipi, svo að Danir vilja 
teljast með), Feneyingar, Portúgal- 
ar, Arabar og jafnvel Pólverjar 
(Scolvus, sem óefað er bygt á mis- 
ritun). En þegar til kastanna kem- 
ur að færa jafnvel sæmilegar líkur, 
hvað þá heldur sannanir, fyrir 
þessu, þá stendur hnífurinn í kúnni 
hjá öllum nema íslendingum. Það 
mun óhætt að segja, að um fund 
þeirra efist nú enginn málsmetandi 
maður lengur. En þá kemur annað 
atriði til greina, sem er allmikið 
deilumál, hvort nokkurt samband sé 
milli Yínlandsferðanna og Colum- 
busar eða John Cabots. Heimildir 
finnast engar um það, svo ábyggi- 
legt sé, og ályktanir manna þar að 
lútandi eru því mestmegnis bygðar 
á tilgátum og líkum einum, og hafa 
sumir fullyrt meira um þetta en 
þeir hafa getað staðið við, þegar á 
átti að herða. 

Það er einmitt þetta mál, sem eg 
ætla að gera að umræðuefni hér, 
hvort hægt sé að finna þess merki, 
að Columbus eða Cabot hafi orðið 
fyrir nokkrum áhrifum frá íslandi. 


Efnið er erfitt viðfangs, ekki síst 
vegna þess að margt er óljóst í ævi 
þessara tveggja manna. Er því 
nauðsynlegt að rekja nokkuð sögu 
þeirra fram að þeim tíma, er þeir 
fóru fyrstu ferðirnar vestur um haf. 

I. 

Þótt okkur nútíðarmönnum kunni 
að þykja það næsta ótrúlegt um svo 
frægan mann sem Columbus er í 
sögunni, féll nafn hans nálega í 
gleymsku á næstu áratugum eftir 
dauða hans. Á þeim árum fengust 
mjög margir við landafundi, og 
kastaði það skugga á nafn hins 
mikla manns, enda hafði hann átt 
marga óvini, sem gerðu lítið úr af- 
rekum hans og ófrægðu hann. 

Til þess að bjarga nafni Colum- 
busar frá gleymsku og færa vörn 
gegn sökum þeim, er hann var bor- 
inn, ritaði launsonur hans, Ferdin- 
and Columbus ævisögu föður síns á 
spönsku um 1539. Frumritið er 
glatað, en bókin var þýdd á ítölsku 
og kom fyrst út í Feneyjum 1571. 
Líka ritaði spánskur biskup, Bartho- 
lomé de las Casas, nokkru síðar 
sögu Vestindía og sagði hann þar 
frá ævi Columbusar, enda var hann 
mikill vinur þeirra ættmanna. 
Hann bygði frásögu sína að nokkru 
leyti á ævisögunni eftir Ferdinand, 
en báðir höfðu þeir aðgang að ritum 
og skjölum, sem Columbus hafði 
látið eftir sig. Þó ævisagan væri 
tvisvar prentuð á ítölsku á 16. öld, 
var hún um langan tíma lítið þekt, 
og sagan eftir Las Casas kom fyrst 



2 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


á prent 1875. Efnið úr þeim varð 
þó kunnugt, því að í byrjun 17. 
aldar reit Antonio de Herrera, 
spánskur sagnfræðingur, sögu Spán- 
verja í hinum nýja heimi, og sagði 
þar frá ævi Columbusar eftir því 
sem stóð í ritum Ferdinands og Las 
Casas. Herrera dáðist mjög að 
Columbusi og áleit hann útvalið 
verkfæri forsjónarinnar til þess að 
útbreiða kristna trú meðal heið- 
ingjanna vestan hafs. Saga Herrera’s 
náði mikilli útbreiðslu og á henni 
var bygð sú skoðun um uppruna og 
öndverða ævi Columbusar, sem al- 
menn var fram á seinni hluta 19. 
aldar, og skal hér getið aðalatrið- 
anna úr hjenni. 

Samkvæmt þessu átti Columbus 
að vera fæddur í Genúa 1446 (eða 
jafnvel 1436) af aðalsætt, sem búið 
hefði á Norður-ítalíu síðan á dögum 
Rómverja. Ættin hefði mist eignir 
sínar, flutt til Genúa og fengist þar 
við kaupskap og siglingar. Tveir 
frægir aðmírálar á miðri 15. öld 
áttu að vera af þeirri ætt, og hefði 
Columbus á unga aldri tekið þátt i 
sjóferðum undir forustu annars 
þeirra. Hann hefði stundað nám við 
háskólann í Pavía, lagt sérstaklega 
stund á klassisk fræði, og auk þess 
landfræði, stjörnufræði og stærð- 
fræði. Hann hefði farið til sjós 14 
ára gamall, siglt fram og aftur um 
Miðjarðarhafið, farið síðan til 
Portúgals og árið 1477 til írlands, 
Englands og Thule (íslands). Loks 
hefði hann sest að í Portúgal 1478, 
því hann hafi talið að Portúgals- 
konungur mundi líklegastur til að 
koma í framkvæmd fyrirætlunum 
hans um landaleit. Þetta síðasta 
ártal mun rétt, og uppfrá því er 
hægt að fylgja gerðum hans og 


ferðum með vissu, þó skiftar séu 
skoðanir um áform hans. 

Alt þetta er bygt á frásögn Colum- 
busar sjálfs. En við það er að at- 
huga, að eftir fyrstu ferðina vestur 
um haf og frægð þá og metorð, er 
hann hlaut af því, gerðist hann svo 
hégómagjarn og drambsamur, að 
hann vildi breiða yfir uppruna sinn 
og uppvöxt, fór því með ósannindi 
og ýkjur um ætt sína, nám og 
reynslu fram að árinu 1478. Það 
eru rannsóknir síðustu áratuga, sem 
kastað hafa öðru ljósi yfir ætt og 
æsku Columbusar og hér skal getið 
í fáum dráttum. 

Columbus var fæddur í Genúa 
1451 af fátækum foreldrum. Forfeð- 
ur hans og faðir voru vefarar af 
lágum stigum. Faðirinn var það 
sem við mundum kalla braskara, því 
að auk atvinnu sinnar fékst hann 
við fasteignasölu og hélt veitinga- 
hús um hríð, en vegnaði aldrei vel. 
Sonurinn fékk einungis þá almennu 
skólamentun, sem gerðist meðal 
fólks af þeirri stétt, er hann heyrði 
til; vann hann að vefnaði og dvaldi 
í Genúa eða þar í kring þangað til 
1473. Næstu tvö ár er óvíst hvar 
hann var eða hvað hann hafðist að 
en 1475 fór hann til eyjarinnar Chios 
í Grikklandshafi, ekki sem sjómað- 
ur en sem erindreki verslunarfirma 
eins í Genúa (Di Negro & Spinola); 
þar dvaldi hann nokkra mánuði og 
hvarf svo aftur til Genúa. Árið 
1476 sigldi hann frá Genúa á leið 
til Englands í þjónustu sama firma, 
en 13. ágúst það ár var ráðist á 
þenna verslunarflota fram undan 
St. Vincent höfða í Portúgal af 
frönskum sjóræningjum undir for- 
ustu Coullon’s, nafnkunns fransks 
ræningjaforingja. Columbus bjarg- 



COLUMBUS OG CABOT 


3 


aði sér með því að halda sér í ár 
og synti þannig í land. Síðar komu 
önnur skip frá Genúa firmainu til 
Lissabon 12. des. 1476, og virðist 
Columbus hafa haldið áfram ferð- 
inni með þeim til Galway á írlandi 
og Bristol. Sjálfur segir hann, að 
hann hafi, farið til Thule í febrúar 
1477 og langt norður fyrir það. 
Þetta getur ekki verið rétt. Það 
er talið líklegt, að hann hafi komið 
til Bristol í febrúar 1477, og getur 
hann því ekki hafa verið í Thule i 
þeim mánuði, því ferð svo langt 
norður í höf hefði tekið fleiri vikur. 
Það gæti hugsast, að hann hafi 
ef til vill komist til Færeyja, enda 
þótt það sé ólíklegt, því að 1477 er 
hann aftur í Lissabon. Dvelur hann 
þá þar um hríð, en fer 1478 til 
Madeira til sykurkaupa fyrir Genúa 
firmaið. 1 ágúst 1479 er hann í 
Genúa, því að þá ber hann vitni 
fyrir rétti um sykurkaupin á 
Madeira og ferðina þangað. Svo 
hefir hann horfið aftur til Lissabon 
líklega sem verslunarerindreki, og 
þar kvongaðist hann um það leyti. 
Konan, Filipa Monez Perestrello, 
var af bestu ættum í báða liði. Fað- 
ir hennar hafði verið landstjóri á 
Porto Santo, einni af Madeira eyj- 
unum, og er það í mæli, þótt eigi 
sé það víst, að Columbus hafi dval- 
ið um hríð á ættaróðali konu sinn- 
ar í Porto Santo. Þetta kvonfang 
hans og dvöl í Lissabon hefir sjálf- 
sagt snúið huga hans að landaleit- 
um vestur í höf, enda hafði Barto- 
lomeo, yngsti bróðir hans, sest að í 
Lissabon sem teiknari sjókorta. Hér 
hafa þeir bræður umgengist sjófar- 
endur og landkönnuði, því að 
Portúgalar voru þá í stöðugum 
ferðum með fram vesturströnd 


Afríku og vestur í haf, og höfðu 
þeir þá fundið og lagt undir sig 
bæði Kap Verde og Azor eyjarnar; 
hafa þeir kunnað frá mörgu ao 
segja, bæði sönnu og ímynduðu. 
Þeir tóku þá fyrir alvöru að leita 
sjóleiðarinnar til Indlands, og er 
sagt, að Columbus hafi verið með í 
leiðangri til Guinea 1482; kveðst 
hann sjálfur hafa haft mikið gagn 
af þeirri för og dregið af henni vís- 
indalega ályktanir, þó þær hafi 
reynst rangar. Árið eftir (1483) 
lagði hann fyrir Jóhann II. Portú- 
galskonung áætlun um ferð til að 
leita eyja í Atlantshafi, en konung- 
ur vildi hvorki veita honum styrk 
né einkaleyfi, aðallega, að því er 
virðist, vegna þess að Columbus gerði 
svo miklar kröfur til launa og met- 
orða, ef hann fyndi ný lönd. Reynd- 
ar veitti konungur um það leyti 
öðrum leyfi til landaleita, og hafa 
sumir túlkað það svo, að hann hafi 
svikið Columbus og stolið hugmynd 
hans; varla mun þó ástæða til að 
ætla það, því að konungur var 
stöðugt að veita slík leyfi. En 
hvernig sem því er annars varið, 
flúði Columbus frá Portúgal til 
Spánar með son sinn ungan eftir 
dauða konu sinnar. Þar kom hann 
til klaustursins La Rapida og náði 
hylli ábótans, sem hafði verið 
skriftafaðir ísabellu drotningar, og 
hann hjálpaði Columbusi á fram- 
færi við spönsku hirðina. Lengi 
fékk hann þó þar litla áheyrn, en 
loksins eftir sex ára stöðuga um- 
leitan varð það að samningum milli 
hans og Ferdinands og Isabellu árið 
1492, að þau skyldu styrkja hann til 
ferðarinnar, og gengu þau að öilum 
kröfum hans viðvíkjandi þeim lönd- 
um, er hann kynni að finna, sömu 



4 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


kröfunum, sem Portúgalskonungur 
ekki vildi sinna. Sumir telja, að 
það hafi verið af því, að þau spönsku 
konungshjónin hafi verið óreynd- 
ari í þeim efnum en Jóhann II. og 
því gengið að þessum skilmálum. 
En ekki er ólíklegt, að mest hafi um 
þetta ráðið, að ísabella drotning, 
sem var trúkona mikil, hafi með 
þessu viljað styðja að útbreiðslu 
kristninnar, enda mun Columbus 
hafa lagt áherslu á það. Hér hefst 
svo frægðarsaga Columbusar og við 
hana skal ekki dvelja hér. 

Nú er ekki lengur til áætlun sú, 
sem Columbus lagði fyrir Spánar- 
konunga um áform sín og fyrirætl- 
anir, og því er nokkur ágreiningur 
um, hvað hann hafi ætlað sér. Það 
mun þó vera skoðun flestra, að 
hann hafi þegar 1 upphafi ætlað sér 
að leita Austurlanda með því að 
sigla í vestur og fært vísindaleg rök 
fyrir því, bygða á hnattmyndun 
jarðarinnar. Til sönnunar því hefir 
verið vitnað í rit Columbusar sjálfs, 
og sérstaklega til eintaka hans af 
nokkrum ritum, sem nú eru í 
Columbus-safninu í Seville með at- 
hugasemdum hans á spássíunum. 
Þessar bækur eru landafræði 
Ptolemæusar, ferðabók Marco Polos, 
og “Imago mundi” (mynd heimsinsj 
eftir Pierre d‘Ailly kardínála. En 
sá er gallinn við þessi sönnunar- 
gögn, að ómögulegt er að ákveða 
með vissu, hvort Columbus hafi 
skrifað þessar athugasemdir og ann- 
að þvílíkt fyrir 1492 eða seinna. 
Vitnað hefir líka verið til þess, að 
meðan hann dvaldi í Portúgal hafi 
hann skrifast á við Paolo Toscanelli, 
mesta landfræðing þeirra tíma, og 
hafi Toscanelli með bréfi til hans 
sýnt honum fram á það, að leiðin 


til Indlands í vestur væri í mesta 
máta fýsileg. En einmitt um þetta 
bréf hefir mikið verið deilt, og 
hefir Henri Vignaud fært sterkar 
líkur fyrir því, að það sé falsbréf, 
þótt óvíst sé, hver hafi falsað það, 
en sennilega ekki Columbus sjálfur, 
því að hvergi nefnir hann Tosca- 
nelli í ritum sínum. Merkilegt er 
það, að í samningnum við Spánar- 
konunga er ekki með einu orði 
minst á Austurlönd, heldur einungis 
talað um þau lönd, er Columbus 
kynni að finna og vinna, og um það 
hvaða völd hann skuli hafa þar og 
hvaða tekjur af þeim. Sumir hafa 
getið þess til, að þetta sé af var- 
kárni gert, því að ef viss lönd hefðu 
verið nefnd, hefði það verið eins 
konar stríðsyfirlýsing á hendur 
höfðingjum þeim, er þar réðu ríkj- 
um. Ekki er auðvelt að skilja, 
hvernig honum var ætlandi að 
vinna lönd þar með þrem smáskip- 
um. Þó er þess að gæta, að hann 
fékk meðmælingarbréf frá konungi 
til khansins í Cathay (Norður 
Kína), en það var þó bygt á van- 
þekkingu, því að ríki Mongóla þar 
var þá undir lok liðið. 

Það hefir verið dregið í efa af 
mörgum, hvort Columbus um þetta 
leyti hafi kunnað mikið til sjó- 
mensku og siglinga. En hann var 
svo heppinn að kynnast Pinzon- 
bræðrunum þremur í Palos, mikils- 
metnum mönnum og mestu sjó- 
görpum; hjálpuðu þeir honum með 
útgerð skipanna og fóru með honum 
í fyrstu ferðina. Það er í mæli, að 
elsti bróðirinn, Martin, Alonzo, hafi 
mjög fýst til að leita Austurlanda, 
því að kort, sem hann hafði séð í 
páfagarði, hafði sannfært hann um 
að það væri mögulegt. Síðar urðu 



COLUMBUS OG CABOT 


5 


þeir bræður saupsáttir við Colum- 
bus og varð úr þras og málaferli. 

Vignaud og þeir sem fylgja hon- 
um að málum segja, að Columbus 
sjálfum hafi ekki verið uppruna- 
lega í hug að leita Austurlanda, 
heldur einungis að leita eyja vest- 
ur í hafi. En á fyrstu ferðinni þótt- 
ist hann sannfærður um, að hann 
hefði komist til Austurlanda, og 
upp frá því varði hann það fram 
í rauðan dauðann, og sýnir það 
best, hve áfátt var vísindalegri 
hugsun hans og röksemdaleiðslu. 
Líklegast þykir mér, að í byrjun 
hafi hvorttveggja vakað fyrir hon 
um — að leita nýrra landa og jafn- 
framt leiðarinnar til Austurlanda. 

Columbus var maður margbrot- 
inn og dularfullur, og er erfitt að 
skýra hann og skilja til fullnustu. 
Hann hefir fengið harða dóma hjá 
mörgum. Hann er talinn að hafa 
verið fégjarn, drambsamur, grobb- 
inn, lýginn, metorðagjarn og ófyrir- 
leitinn. En ef hann hefði ekki haft 
neitt til að vega á móti þessum ó- 
kostum, hefði hann aldrei komis! 
eins langt og hann gerði. Hann var 
fyrirmannlegur, mælskur, hafði ein- 
beittan vilja og óbifandi trú á mál- 
efni sitt, sýndi mikið þrek, festu 
og virðuleik, þegar því var að 
skifta og einkum er hann átti mest 
í vök að verjast. Og þannig varð 
nafn hans knýtt við einn af afleið- 
ingadrýgstu viðburðum í veraldar- 
sögunni. En hvort hann í því efni 
var verkfæri í hendi vísindanna, 
tilviljuninnar eða forsjónarinnar, er 
erfitt að segja með vissu. Sjálfur 
mun hann hafa skoðað sig, ekki 
síst á seinni árum, sem verkfæri 
forsjónarinnar til að útbreiða 
kristna trú, enda var hann trúmað- 


ur mikill. Mitt í græðginni eftir 
gullinu þar vestra segir hann, að 
það sé ásetningur sinn að verja auð- 
æfum sínum til þess að vinna land- 
ið helga frá villutrúarmönnum. Það 
er andi krossferðanna, sem ríkir hjá 
honum. 

Eg kem nú að því, sem er aðalefni 
þessarar greinar, hvort Columbus 
hafi haft nokkra vitneskju um Vín- 
landsferðirnar og þannig fengið 
hugmyndina um að leita vestur í 
haf, eins og sumir hafa haldið 
fram. Það er sannast að segja, að 
ekkert er að finna í sögu hans, sem 
sýni það eða bendi til þess. Eg 
efast um, að nokkur hefði látið sér 
detta þetta í hug, ef ekki væri til 
þessi frásögn hans um ferðina til 
Thule. Finnur Magnússon gekk 
lengst í því efni, því að hann kom 
með þá tilgátu, að Columbus hefði 
þar hitt Magnús Eyjólfsson Skál- 
holtsbiskup; þeir hafi talað saman 
á latínu og biskup hafi sagt honum 
frá landafundum íslendinga vestan 
hafs. í fyrsta lagi er nú alls ekki 
víst, að Columbus hafi þá kunnað 
nokkuð í latínu; í öðru lagi, hefði 
hann kannske ekki þurft að fara til 
íslands til að fá sögusagnir um 
Vínlandsferðirnar, því að eins og 
bent mun á síðar, er ekki ósennilegt 
að þær hafi ef til vill verið kunn- 
ar í Bristol. En sem sagt, það eru 
getgátur einar, að hann hafi þekt 
nokkuð til þeirra. Og frásögn hans 
um íslandsferðina er að öllum lík- 
indum hreinn tilbúningur. 

Frásögn þessa er að finna bæði 
hjá Ferdinand og Las Casas og er 
sagt þar, að hún sé tekin úr ritgerð 
eftir Columbus, þar sem hann vildi 
sýna fram á, að öll fimm belti jarð- 
arinnar væru byggileg. Sú ritgerð 



6 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


er nú ekki til, en það er talið, að 
hún muni vera frá seinni árum 
hans, þegar hann vildi færa mönn- 
um heim sanninn um vísinda- 
mensku sína og víðtæka reynslu. 
Klausan er þannig: “Eg sigldi árið 
1477 í febrúarmánuði 100 “leagues” 
[þ. e. yfir 300 mílur] handan fyrir 
Thule; en suðurströnd þess er 73° 
norður frá miðjarðarlínu en ekki 
63° eins og sagt hefir verið; og það 
liggur ekki innan línu þeirrar sem 
takmarkar vestrið eins og Ptole- 
mæus segir, heldur miklu vestar. 
Til þessarar eyjar, sem er eins stór 
og England, fara Englendingar með 
vörur sínar, sérstaklega Bristols- 
búar. Á þeim tíma árs, sem eg var 
þar, var sjórinn ekki frosinn, en 
sjávarföllin voru svo mikil, að 
tvisvar á dag risu þau sumstaðar 
25 faðma [eða álnir] og féllu eins 
mikið.” Það getur hver maður séð, 
að þessar upplýsingar eru allar 
rangar nema það, að Englendingar 
versluðu þar og að sjórinn ekki frysi. 
Það er líklegast, að þetta sé bygt 
á sjóarasögum, sem Columbus hefir 
ef til vill heyrt í Bristol. Eg hefi 
þegar getið þess, að tímans vegna er 
næsta ómögulegt, að Columbus hafi 
getað verið þarna norður í höfum 
á þessum tíma árs. Hafi hann far- 
ið norður eftir, hlýtur það að hafa 
verið með ensku skipi. En hvað 
Englendingar voru að gera yfir 300 
mílur fyrir norðan ísland um há- 
vetur, er ekki gott að skilja. Ekki 
gátu þeir verið að versla þar og 
jafnvel ekki að fiska. Eini mögu- 
leikinn er, að skip þeirra hafi rekið 
þangað í ofviðri. 

Mikið hefir verið um þetta skrif- 
að og menn hafa skýrt frásögnina 
á ýmsan hátt. Sumir halda því 


fram, að hún hafði brenglast í með- 
ferðinni, en það getur varla verið, 
því að ekki fór hún margra á 
milli; Ferdinand kveðst hafa tekið 
hana beint úr ritgerð föður síns. 
í bók sinni “Ultima Thule” (New 
York, 1940) hefir Dr. Vilhjálmur 
Stefánsson birt langa og fróðlega 
grein um ferðina og geri eg ráð 
fyrir, að mönnum þyki gaman að 
lesa hana. Hann hallast að því, að 
Columbus hafi farið þangað norður 
og reynir að færa líkur fyrir því, 
að alt, sem í klausunni stendur, 
megi til sanns vegar færast. En á- 
stæður hans fyrir því get eg engan 
veginn fallist á. Sjávarföllin, sem 
þar er sagt frá, hyggur hann að 
geti verið stórsjóir, sem gaf að líta 
þar norður frá, en það getur alls 
ekki samræmst orðalaginu í grein- 
inni, enda hlutu sjómenn að hafa 
séð stórsjói annars staðar en þar 
nyrðra. Hann telur líklegt, að 
Thule í greininni eigi við Jan 
Mayen, en ekki getur það verið, að 
Englendingar hafi verslað þar, þvi 
að þar var engin sála; þó styður 
hann það með því, að “Illa Tille” 
á korti Juan de la Cosa’s muni 
tákna þá eyju og að hún hafi verið 
sett þar eftir tilvísun Columbusar.*) 
Ef sú eyja er ekki sett þar af handa- 
hófi eftir eldri kortum, eins og Fris- 
landa er, þá mætti helst ætla, að 
hún ætti við Færeyjar. En merki 
legt er það, að V. St. skuli halda 
því fram, að eins konar samsæri 
hafi verið milli Spánverja og páfa- 
stólsins til þess að þagga niður 

*)Juan de la Cosa var nafnkunnur sæfari; 
hann átti “Santa Maria”, flaggskip Colum- 
busar á fyrstu ferðinni og stýrði því, og fór 
líka í aðra ferð með honum. Hann gerði 
seinna kort af Atlantshafinu og landafund- 
um í Ameríku. 



COLUMBUS OG CABOT 


7 


vitneskju Columbusar um Vínlands- 
ferðirnar svo að það drægi ekki úr 
afrekum hans eða gerði efasamt til- 
kall Spánverja til landanna vestan 
hafs. Amerísk kona, Marie A. 
Brown (Mrs. Shipley), kom víst 
fyrst fram með þá skoðun á seinm 
hluta 19. aldar, en að því er eg 
frekast veit, er ekki minsti flugu- 
fótur fyrir henni. 

Bæði Ferdinand og Las Casas gera 
sér mikið far um að sýna það, að 
fyrirætlanir Columbusar hafi verið 
bygðar á vísindalegum áætlunum 
hans sjálfs. Þó draga þeir engar 
dulur á, að hann hafi lagt sig eftir 
sögusögnum og frásögnum manna 
og hlýtt á þær, einkum meðan hann 
dvaldi í Portúgal. Það hefir líka 
sjálfsagt verið af miklu að ausa 
bæði frá eldri og seinni tímum. 
Slíkar sögur um sjóferðir og ó- 
kunn lönd hafa víst verið aðalum- 
talsefni manna, einkum sjómanna 
og kaupmanna, því að stöðugt var 
verið að leita í suður og vestur. 
Það var ekki að eins, að menn þótt- 
ust oft hafa séð lönd, sem þeir þó 
ekki komust alveg til, og einatt 
munu hafa verið skýjabólstrar eða 
missýningar; heldur var líka við og 
við að reka upp á eyjarnar í At- 
lantshafinu ýmislegt ókennilegt, 
sem barst vestan að, ókunn tré, eða 
trédrumbar, sem báru merki eftir 
steinverkfæri, og jafnvel lík af 
breiðleitum mönnum og fleira þess 
konar, sem benti til landa þar 
vestra. Það var því orðið einungis 
tímaspursmál, hvenær þessi ókunni 
heimur handan við hafið fyndist. 
Það var heppni Columbusar, að 
hann varð fyrstur til að komasl 
þangað, og geta sér með því heims- 
frægð. Þannig er frægðin einatt 


komin undir heppni eða tilviljun 
einni. Og svo er það með Leii 
Eiríksson, að hans mundi líklega 
að litlu eða engu getið, ef hann 
hefði ekki af tilviljun rekist á Vín- 
land. En að Columbus hafi tekið 
nokkuð tillit til frásagna um ferð 
Leifs og annara íslendinga, hafi 
hann annars þekt þær, er næsta ó- 
líklegt, þegar þess er gætt, hve suð- 
læga stefnu hann tók vestur eftir 
(28° n. br.). 

II. 

Eins og þegar er getið, eru skift- 
ar skoðanir um fyrirætlanir Colum- 
busar, en slíkt kemur ekki til 
greina um áform John Cabots. Það 
virðist ljóst, hvað hann ætlaði sér. 

John Cabot, eða Giovanni Caboto, 
eins og hið ítalska nafn hans var. 
fæddist af fátæku foreldri í Genúa 
um eða skömmu eftir 1450. Árið 
1461 mun hann hafa flutst til Fen- 
eyja, og þar fékk hann borgara- 
rétt 1476. Hann hefir víst snemma 
verið í ferðum um Miðjarðarhafið. 
Að sögn hans sjálfs fór hann eitt 
sinn yfir Suezeiðið og komst alla 
leið til Mekka, sem þá var einn 
með stærstu mörkuðum þar eystra. 
Þar sá hann mikið af kryddvör- 
um, sem fluttar höfðu verið lengst 
austan að, og sögðu kaupmenn 
honum, að þær hefðu farið gegnum 
hendur margra millimanna áður en 
þær náðu Mekka. Cabot, sem var 
fullviss um hnattmyndun jarðar- 
innar, kom þá til hugar, hvort ekki 
mundi fýsilegt, að sækja þessar 
vörur vestur um Atlantshaf, og 
upp frá því verður honum það ríkt 
í huga að leita þeirrar leiðar. Eftir 
því sem næst verður komist, mun 
hann hafa verið þeirrar skoðunar, 
að norðaustur hornið á Asíu væri á 



8 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


sama breiddarstigi og England, og 
ef menn kæmust þangað, mundi 
auðvelt að fylgja ströndinni í suð- 
vestur alt til Cathay, Kryddeyj- 
anna (Molucca eyjanna) og Ind- 
lands. Þetta var í samræmi við 
ferðabók Marco Polo’s og fyrnefnt 
rit Pierre d’Ailly’s. 

Hvort Cabot var sjómaður, kaup- 
maður eða verslunarerindreki 1 
þjónustu annara, er ekki víst, enda 
gátu menn verið þetta alt í einu á 
þeim tímum. Hann virðist hafa 
verið vel að sér í siglingafræði og 
landfræði eftir þeirra tíma mæli- 
kvarða, ennfremur að hafa verið 
vel lesinn, vel máli farinn, og haft 
brennandi áhuga á málefni sínu, 
verið hagsýnn hugsjónamaður. 

Það er í mæli, að hann hafi fyrst 
leitað fyrir sér á Spáni og í Portú- 
gal um styrk til vesturferðar, en 
enga áheyrn fengið.- Líklega í kring- 
um 1484 mun hann hafa farið til 
Englands og sest að í Lundúnum, 
en síðar flutt til Bristol. Sá bær 
var á miðöldunum mikill verslunar- 
staður, og íbúar hans kunnir að 
miklum áhuga og atorku. Suður á 
bóginn versluðu þeir aðallega við 
Portúgal, og norður á bóginn við 
ísland. Ýmsar kaupmannaættir 
(Jays, Thornes, og Eliots) versluðu 
við bæði löndin. Það er því mjög 
líklegt, að sögur úr suðri og norðri, 
um landafundi, hafi borist þangað, 
enda fengust Bristolsbúar sjálfir 
við landaleitir. John Jay hinn yngri 
mun hafa farið vestur í haf 1480 
til að leita Brasyl-eyjunnar (írskt 
orð, sem þýðir Sælueyja), verið 
nokkra mánuði í þeirri ferð, en 
ekkert fundið. Líklega hafa fleiri 
slíkar ferðir verið farnar, þó menn 
viti eigi gjörla nú, enda hafa glat- 


ast margar heimildir og skjöl við- 
víkjandi sögu borgarinnar; hafa 
sumir haldið því fram, að Cabot 
hafi tekið þátt í þeim ferðum, en 
það er óvíst. En þessar ferðir hafa 
að líkindum verið allar í suð- 
vestur og því aldrei borið neinn 
árangur. 

Cabot hefir auðvitað leitað styrks 
hjá Englendingum til að koma fyr- 
irætlunum sínum í framkvæmd, 
en litla áheyrn fengið. En svo kom 
fregnin um fyrstu ferð Columbusar, 
og þá komst skriður á málið, og 
loks gefur Hinrik VII. honum einka- 
leyfi 5. marz 1496 til að sigla undir 
ensku flaggi með fimm skipum og 
tilhlýðilegum skipshöfnum til hvaða 
landa og stranda sem vera skal í 
austur, vestur og norður, og taka 
til eignar í nafni konungs heiðin 
lönd, áður ókunn kristnum mönn- 
um. Ekki er suðurátt nefnd í bréf- 
inu og er það líklega gert til þess 
að ekki sé gengið á rétt Spánverja. 
Cabot mátti ekki taka stefnu sunn- 
ar en breiddarstig Englands, en 
fyndi hann þar lönd, gat hann fylgt 
strandlengju þeirra suður eða norð- 
ur eftir, ef aðrir kristnir menn 
hefðu ekki tekið þær til eignar. 

James A. Williamson, enski 
sagnaritarinn, sem hefir skrifað 
mjög fróðlega bók um ferðir Cabot- 
anna, er þeirrar skoðunar, að bak 
við þessi ákvæði leyfisbréfsins liggi 
einmitt vitneskja um Vínland og 
Markland; Bristolsbúar hafi vitað, 
að þarna vestur frá lá land, sem 
náði langt norður eftir, norður fyrir 
breiddarstig Englands, og þeir get- 
ið þess nú til, að þetta mundi vera 
meginland Asíu, og því líka ná 
langt suður eftir, og þetta land hafi 
konungur viljað tryggja sér. 



COLUMBUS OG CABOT 


9 


Að fyrsta áliti virðist þessi tiigáta 
næsta ólíkleg. Það mætti spyrja: 
Hví voru Bristolsbúar að leita að 
Brasyl-eyjunni, ef þeir vissu ao 
fyrir vestan haf láu Vínland og 
Markland? Því mætti svara: Brasyl- 
eyjan var talin sæluland, full auð- 
æfa og allsnægta, og því sérstaklega 
eftirsóknarverð; á Marklandi og 
Vínlandi voru að vísu skógar, vín- 
ber og hveiti, en þar voru villi- 
menn, illir viðureignar, og því voru 
þau lönd ekki sem æskilegust. En 
nú var Cabot kominn til Bristol, 
sannfærður um að komast mætti 
yfir Atlantshafið til Cathay, og þeg- 
ar hann svo heyrði sögurnar um 
Vínland og Markland, virtist hon- 
um sem hér væri einmitt norðaust- 
ur hluti Asíu og þaðan mætti kom- 
ast til Cathay. Honum hafði samí 
ekki tekist að fá menn á mál sitt 
fyr en fregnin kom um fund 
Columbusar. Þá var fyrst hafist 
handa fyrir alvöru. Og það virð- 
ast heldur renna stoðir undir þessa 
tilgátu af því hvernig ferðunum var 
hagað. 

Konungur mun hafa lagt fram 
næsta lítið fé til leiðangursins, og 
hefir Bristolbúum víst aðallega 
verið ætlað að bera kostnaðinn. En 
hvernig sem á því stóð, var engin 
ferð farin 1496. Ef til vill hefir 
það verið af því, að það hefir komið 
hik á menn að verja miklu fé í 
stóran leiðangur út í óvissu, og 
gæti ferð sú er farin var næsta ár 
bent til þess. 

Hinn 2. mai 1497 lagði Cabot af 
stað frá Bristol á litlu skipi og 
skipshöfnin var einungis 18 manns. 
Það lítur helst út fyrir, að þetta 
hafi verið eins konar njósnarferð 
eða undirbúningsferð undir hina 


stærri, sem gert var ráð fvrir í 
ieyfisbréfi konungs. Hefir þess ver- 
ið getið til, að þetta bæri einmitt 
vott um, að Vínlandssagan liggi bak 
við, menn vildu fyrst fuilvissa sig 
um, hvort nokkuð væri til í henni. 
Þeir Cabot voru úti 54 daga, og 24. 
júní fundu þeir land. Um það, hvar 
það hafi verið, eru nokkuð skiftar 
skoðanir, en líklegast þykir, að það 
hafi verið Cape Breton eyjan. Það 
var um 700 “leagues” (um 2100 
mílur) í vestur frá Englandi. Enga 
menn fundu þeir þar, en þeir sáu 
merki eftir þá, og þau báru þess 
vitni, að þar mundu hafa farið 
villimenn. Cabot forðaðist að hitta 
þá eða leita þeirra vegna þess, hve 
fáliðaður hann var. 

Þegar Columbus kom til Vest- 
indía, voru það honum mikil von- 
brigði, að hann fann þar villimenn 
eina, en ekki menningarþjóðir, sem 
Marco Polo hafði lýst austur frá. 
En það lítur ekki út fyrir að þetta 
hafi verið nein vonbrigði fyrir 
Cabot, og hafa sumir dregið af því 
þá ályktun, að hann hafi þekt 
sagnirnar um Vínland og Skræl- 
ingjana þar, og því fundið einmitt 
það sem hann bjóst við. Hann 
þóttist og finna landið, sem hann 
var að leita að, sem sé norðaustur 
hluta Asíu, og þaðan lægi svo leið- 
in suður eftir með ströndinni til 
Cathay og annara landa. Veðrátta 
var hin besta, sjórinn fullur af 
fiski svo að undrum sætti, og lítill 
munur á flóði og fjöru. Snemma í 
júlí bjóst hann svo til heimferðar 
og kom til Bristol 6. ágúst eftir 
þriggja mánaða burtveru. Var hon- 
um fagnað með kostum og kynjum. 
Þótti mönnum sem tvent væri unn- 
ið í þessari ferð; í fyrsta lagi, að 




10 


TIMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉL AGS ISLENDINGA 


fundin væri vestur um haf leiðin 
til Cathay, og í öðru lagi. auðug 
fiskimið fundin, svo að ekki þyrfti 
lengur að leita til hinna íslensku 
fiskimiða. 

Hér er best að geta fyrst heim- 
ildanna um sögu þessara ferða 
Cabots. Þeirra er aðallega að leita 
á ítalíu og Spáni. Það sem við 
vitum um fyrstu ferðina er úr bréf- 
um, sem tveir ítalir í Lundúnum 
skrifuðu til landa sinna á Italíu og 
má telja það ábyggilegt. Um seinni 
ferðina verður líka að leita í ítölsk 
og spönsk rit, en upplýsingarnar 
þar eru að mestu leyti bygðar á 
frásögn Sebastians Cabots, sonar 
John’s. Að vísu finst nokkuð um 
hana á ensku, en það er líka komið 
frá Sebastian eftir að hann hafði 
horfið aftur til Englands, þar sem 
hann dvaldi síðustu ár ævi sinnar. 
Hann var sjógarpur allmikill, hafði 
tungur tvær og talaði sitt með 
hvorri eftir því við hvern hann 
mælti; með öðrum orðum, hann er 
grunaður um lýgi. Hann var ýmist 
í spánskri eða enskri þjónustu, vildi 
gjarna láta taka tillit til sín og 
gortaði því af afrekum sínum. Hann 
sagði suður í löndum, að hann hefði 
farið í leiðangur norðvestur í höf 
1508 eða 1509 og hvað hefði gerst 
í þeirri ferð. En ekkert bendir til 
þess, að nokkur leiðangur hafi verið 
farinn í þessa átt frá Englandi á 
þeim árum og allra síst af Sebas- 
tian. Þvert á móti; þess er getið, að 
hann hafi nokkrum árum síðar 
reynt að fá styrk þar til þess að 
leita norðvestur leiðarinnar, en 
fékk það svar, að þar sem hann 
hefði aldrei verið á þeim slóðum, 
gætu menn ekki treyst honum til 
að hafa forustu slíks leiðangurs. 


Það er því skoðun flestra (t. d. Ray- 
mond Beazley, H. P. Biggar, o. fl.), 
að Sebastian hafi logið þessu sér 
til frægðar og eignað sér afrek föð- 
ur síns frá árinu 1498. Aðrir (t. d. 
J. A. Williamson) hafa reynt að 
verja hann gegn þeirri ásökun, en 
ekki er hægt að segja, að þeim hafi 
tekist það. Og ekki er talið líklegt, 
að Sebastian hafi verið með í ferð- 
inni 1498, því að hann mun hafa 
verið of ungur til þess. Því verður 
að segja sögu annarar ferðar John 
Cabots eftir þessum heimildum. 

Áður en lengra er farið, verður 
að geta annarar nokkuð dularfullr- 
ar persónu. Það er Joáo Fernandes 
“Llavrador” (þ. e. bóndi) frá Ter- 
ceira, einni af Azoreyjunum. Hann 
hefir auðsjáanlega verið mikið í 
siglingum um Atlantshafið, farið 
með skipum til Bristol, og næsta 
líklegt, að hann kunni að hafa kom- 
ist til íslands, að minsta kosti virð- 
ist hann hafa þekt til Grænlands 
annaðhvort af sjón eða sögusögn, 
og manni gæti jafnvel komið til 
hugar, að hann hafi kanske þekt 
gömlu siglingarreglurnar íslensku 
þangað, eða eitthvað til þeirra. Hvar 
John Cabot kyntist honum, vita 
menn ekki með vissu, en það má 
telja nálega víst, að hann hafi farið 
með Cabot í aðra ferðina sem stýri- 
maður á skipi hans, og ekki ólík- 
legt, að hann hafi ráðið einhverju 
um stefnu þá, sem tekin var. Það 
er merkilegt, að í þessari ferð tók 
Cabot miklu norðlægari stefnu en 
fyr. 

Nú var hafist handa að undirbúa 
nýja ferð, og nýtt konunglegt leyfis- 
bréf var gefið út 3. febr. 1498 handa 
Cabot til þess að sigla til þeirra 
landa og eyja, er hann hafði fund- 



COLUMBUS OG CABOT 


11 


ið. Snemma í maí 1498 var lagt af 
stað frá Bristol með tveim skipum, 
og voru að auki þrjú smáskip með 
ýmsum varningi. Þegar þeir komu 
út úr írska hafinu tóku þeir stefnu í 
norðvestur, en fengu mikinn storm. 
laskaðist eitt skipið, svo að það 
varð að snúa við. Hin héldu áfram 
og reyndu að halda eins nálægt 58. 
breiddarstigi og hægt var, en Golf- 
straumurinn rak þá norður á bóg- 
inn. Snemma í júní sáu þeir land 
og var það austurströnd Grænlands. 
Hafði Fernandes sagt þeim frá 
þessu landi og því kendi Cabot þao 
við hann og kallaði það Labradors- 
land.*) Eftir þessu lítur ekki út fyr- 
ir, að Englendingar hafi þekt mik- 
ið til Grænlands á þeim tímum, og' 
þó vilja sumir halda því fram, að 
þeir hafi rekið þar nokkra verslun 
á 15. öld. Þetta land hugðu þeir 
sjálfsagt, eins og Corte Real síðar, 
að væri hluti af Asíu, og svo er það 
táknað á Cantino-kortinu frá 1502. 
Þeim þótti mikið koma til hinna 
björtu nótta þarna norður frá og 
héldu nú norður með strönd þessa 
fundna lands, en kuldinn óx og ís- 
jakarnir urðu fleiri og segulnálin 
var að engu gagni. Hinn 11. júlí 
voru þeir komnir til 67° 30' n. br. 
mitt í Danmerkursundi milli ís- 
lands og Grænlands; þá neituðu 
skipshafnirnar að fara lengra. Cabot 
varð því að snúa við, og hélt nú 
suður með landi, og hugðist mundu 
brátt kómast til Cipangu. Fyrir 


*)pannig er Grænland nefnt á, kortum fram 
yfir miðja 16. öld. En 1558 kom út Zeni- 
kortið og- sýndi það Engronelant, og því 
flutti Mercator á heimskorti sinu Labrador 
suður fyrir sundið, sem síðar var kallað 
Davlssund, og hefir Labrador nafnið hald- 
ist síðan við það land, sem nú er svo 
nefnt. 


suðurodda Grænlands komus', 
þeir og eitthvað upp með vest- 
urströndinni, en þar mætti þeim 
aftur ís; var þá haldið vestur yfir 
Davissund og hafa þeir ef til vill 
séð Baffinland, siglt svo suður eftir 
og loks náð suður til núverandi 
Labradors. Þeir hafa komist þar í 
kynni við Indíána og verslað eitt- 
hvað við þá, því að þrem árum 
síðar (1501) fann Gaspar Corte-Real 
hjá Naskopee Indíánum þar brot af 
gyltu sverði og tvo eyrnahringi, 
sem gert hafði verið í Feneyjum. 
Geta Indíánarnir ekki hafa fengið 
þetta frá öðrum en þeim Cabot, og 
er þetta besta sönnunin fyrir því, 
að þessi frásögn um aðra ferðina 
hans sé rétt. Nú komu þeir brátt á 
þær slóðir, þar sem Cabot hafði 
verið árinu áður, og héldu enn suð- 
ur með landi uns þeir komust til 38° 
eða 36° n. br. Þeir höfðu ekki fund- 
ið Cipangu, Cathay, eða Krydd- 
eyjarnar, matarforði þeirra nærri 
þrotinn, og því réðu þeir af að 
halda heim. Hvernig þeim var þar 
tekið vitum við ekkert um, eða 
hvað margir komust heim. Nokkr- 
ar innanlands óeirðir voru að vísu 
um þær mundir á Englandi, en þær 
hafa varla verið orsök þess að heim- 
komu leiðangursins er að engu get- 
ið, heldur það, að þetta mátti vera 
mönnum hin mestu vonbrigði — 
ekkert fundið sem búist var við, og 
skip tóm og tómhentir menn heim 
komið. En að skipin, eða eitthvað 
af þeim, hafi komið aftur, þykir 
mega ráða af því, að þessi strönd, 
sem þeir fóru fram með, er mörkuð 
á fyrnefndu korti Juan de la Cosa’s. 
Annars segir ekki meira frá John 
Cabot, og er líklegt, að hann hafi 
dáið skömmu síðar. 



12 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Af framanskráðu geta menn svo 
dregið hvaða ályktanir, sem þeir 
vilja, um samband milli Yínlands- 
ferðanna og þessara ferða Cabots. 

III. 

Áður en eg skil við þetta efni, 
vildi eg stuttlega geta hérna enn 
einnar ferðar vestur um. haf, sem 
nokkrir telja, að hafi verið farin 
20 árum áður en Columbus fann 
Ameríku. Að vísu hefir höfundur 
tilgátunnar um þessa ferð ekki sett 
hana í samband við Vínlandsferð- 
irnar, en eg vil samt fara fáum 
orðum um hana hér af því, að eg 
hefi getið hennar áður í þessu tíma- 
riti (II. bindi, 1920, bls. 6.-14.) Þetta 
er hin svo-kallaða Pothorst-Pining- 
Scolvus ferð, sem Sofus Larsen 
reyndi fyrstur manna að sýna fram 
á, að farin hafi verið 1472. Þessi 
tilgáta hans hefir ekki fengið fylgi 
meðal krítiskra manna; þó hafa 
nokkrir fallist á hana, helst Danir, 
Norðmenn og Þjóðverjar, að því er 
mér virðist, af því að hún hefir 
kitlað þjóðernistilfinningu þeirra; 
Pining og Pothorst voru Þjóðverj- 
ar, Scolvus geta menn til að hafi 
verið norskur, og ferðin á að hafa 
verið farin á dönsku skipi. Þýskur 
rithöfundur, H. F. Blunck, hefir 
skrifað stóreflis skáldsögu um ferð- 
ina, “Die grosse Fahrt,” og eru í 
henni einhverjar þær fáránlegustu 
lýsingar á íslandi og lífinu þar, við 
lok miðaldanna, sem eg hefi séð á 
prenti. 

1 fyrnefndri grein hefi eg skýrt 
frá ferðinni eins og Larsen lýsti 
henni og skal eg ekki endurtaka það 
hér. Við röksemdaleiðslu hans er 
margt að athuga. í fyrsta lagi er 
tilgáta hans bygð á bréfi Christen 
Grips frá 1551, þar sem sagt er frá 


korti, sem Grip ekki hafði sjálfur 
séð og má hérumbil telja víst, að 
aldrei hafi verið til. Ferð Scolvusar 
til Labrador 1476 er bygð á korti frá 
1537, en Larsen hefir ekki tekið til- 
lit til þess, að þetta var þá nafn á 
Grænlandi. Og þegar hann reynir 
að sanna frásögn Grips um þessa 
ferð, leitar hann til ungra heimilda, 
sem engan veginn verða taldar á- 
reiðanlegar. Hann heldur því fram, 
að Joáo Corte-Real hafi verið full- 
trúi Portúgalskonungs á ferðinni. 
Því hafði að vísu verið áður haldið 
fram, að þessi Corte-Real hefði 
fundið Ameríku (Newfoundland) 
1472, en fyrir löngu hefir verið sýnt 
fram á það með gildum rökum, að 
það hefir við ekkert að styðjast. Um 
þetta leyti var Alfons V. konungur 
í Portúgal og hafði hann næsta lít- 
inn áhuga á landaleitum, og því 
mjög ólíklegt, að hann hafi verið 
hvatamaður að leiðangri norðvestur 
í höf. 

Ef Corte-Real hefir verið með i 
ferðinni, hlaut hún að hafa verið 
farin 1472 eins og Larsen heldur 
fram. En þá gat Pothorst ekki ver- 
ið með í henni, því að á því ári og 
alt til 1. júlí 1473 var hann í þjón- 
ustu Hamborgara og átti eitthvað í 
brösum við Flandra 1474. En nú er 
ferð Scolvusar talin að hafa verið 
farin 1476, og er því engin heimild 
til að setja hana aftur til ársins 
1472. En Larsen deyr ekki ráðalaus. 
Hann segir, að hún hafi verið farin 
1472, en skýrslan um hana ekki gef- 
in fyr en 1476, og þannig sé ártalið 
um ferð Scolvusar komið inn. Slík 
skýrsla er nú ekki til, og engin 
heimild, sem bendir til þess, að hún 
hafi nokkurn tíma verið til. Öll 
röðsemdaleiðsla Larsens um þessa 



COLUMBUS OG CABOT 


13 


Pothorst-Pining-Scolvus ferð er 
þannig út í bláinn. 

Það er eingöngu bygt á frásögn 
Olaus Magnus, að Pothorst og Pin- 
ing hafi farið til Grænlands og reist 
þar sjómerki á Hvítserk. Þetta er 
eflaust marklaus sjóarasaga, því að 
hvernig átti nokkur að geta reist 
sjómerki á Hvítserk, sem er nafn á 
jökli á austurströnd Grænlands. Ef 
til vill liggur til grundvallar fyrir 
þessu frásögn um það, að Pining 
hafi reist sjómerki við Vardöhus í 
Noregi. En sögnin um ferð Scolvus- 
ar má vel vera sönn og liggur nærri 
önnur skýring á henni en sú sem 
Larsen hefir sett fram. 

Það er kunnugt, að á seinni ár- 
um hafa Danir fengist mjög við 
fornmenjarannsóknir á Grænlandi. 
Við uppgröft í kirkjugarðinum á 
Herjólfsnesi þóttust menn finna 


vitni af búningi líkanna þar um 
það, að samband hafi verið milli 
Grænlands og Evrópu á seinni hluta 
15. aldar. Einmitt hér gæti ferð 
Scolvusar komið til greina, og má 
jafnvel finna mjög líklegar ástæður 
fyrir henni. Eins og páfabréfið 
1492 sýnir, hefir sá orðrómur legið 
á, að Grænlendingar hefðu fallið frá 
kristinni trú og gerst heiðingjar. 
Nú er þess að gæta, að Kristján I. 
Danakonungur fór árið 1474 píla- 
grímsferð til Róm, og er næsta 
sennilegt, að fráfall Grænlendinga. 
hafi borist í tal milli páfa og kon- 
ungs og að páfinn hafi hvatt kon- 
ung til þess að ráða bót á þessu 
með því að senda menn til Græn- 
lands. Þetta getur hafa verið á- 
stæðan til þess að Scolvus fór til 
Grænlands 1476, en hver hann var, 
veit enginn. 


Svanir fljúga 

Eflir Richard Beck 

Svanir fljúga sólargeima, 
silfur vængja þeirra skín, 
hvítt sem mjöll, í heiðisbláma; 
hjartans vaknar löngun mín. 

Hvítra vængja himin-þytur 
heillar mig og opnar sál 
draumaheima dýrðarríka; 
dísa hljómar unaðsmál. 

Sál, í ætt við svani hvíta, 
sinna vængja finnur þrótt; 
hugglöð degi horfir móti, 
hnígur dökk að baki nótt. 



Heimasveitin 

Eflir Þorsíein Þ. Þorsieinsson 

Það sem æskan í minningar magnar, 
verður morgunsól ævinnar kvelds 
þeim, sem einmana á Furðuströnd fagnar 
öllum fórnum þess heilaga elds. 

Lýst þú sveit þinni samt ekki getur 
fyrir sjónum hins ókunna manns. 

Það er ást þín, sem orðum veit betur:— 
sonar augun, sem horfa til lands. 

Hærra austrænum ljósheimum ljómar 
blessað landið, sem æskunni skein, 
þar sem örnefnið rammíslenskt rómar 
heilög regin við altarisstein. 

Þar sem árþúsund íslenskrar sögu 
fylti anda og lífi hvern dal, 
þar sem ljóð-íþrótt bragfastrar bögu 
koti breytti í snillingsins sal. 

Alt frá tindum til marbakka og miða 
rísa myndir með talandi svip 
hinna þrjátíu þögnuðu liða, 
arfa þjóðanna er festu sín skip. 

Þótt ei hallirnar komi til kynnis, 
íslands kóngsríki er tungunnar mál. 
Sjálft er landið alt merki til minnis 
að það mótaði líkam og sál. 

Jafnvel hafíssins helkaldi friður, 
og hið hvæsandi jarðelda bál, 
eða hraungrýti, hrjóstur og skriður, 
fyltu hrollkendri lotningu sál. 

Okkar land á sér megintírs minjar 
öllu máttugri en stórvelda hjörð. 

Meðan þjóðin þær skapandi skynjar, 
er hún skuldlaus við himin og jörð. 



Stína í þvottahúsinu 

Eítir Einar P. Jónsson 

Um ætt hennar veit eg ekki neitt,— 
á öndverðri landnámstíð 
hún fluttist vestur til Winnipeg 
og vistaði sig um hríð; 
í þvottahúsi þaðan í frá 
hún þrælkaði allatíð. 

Af ótal þjóðernum þvoði hún — 
og þvoði líka af mér; 
yfir balanum söng hún sálmavers 
og sættist við mótgangsher. 

I köllun þvottsins hún fann þann frið, 
sem að fáum veittur er. 

Um blöð að heiman hún bað mig oft. 

og byðist þá jákvætt svar, 

þá sléttuðust hrukkur hörundsins 

og hýrt yfir bránni var; 

mér skildist sem leynd og ógleymd ást 

á altari brynni þar.- 

Og svo var það loks einn sunnudag, 

er sumrinu halla tók, 

að Stína síns urslita andvarps beið 

með íslenska sálmabók, 

og vígði sinn anda ferðafrjáls 

þeim föður, sem lífið skóp. 


Og nú var konan, sem kunni að þvo, 
á krossgötum hinstu stödd, 
og lögð til hvíldar í laufgum reit 
af lífinu meira en södd; 
og hún, sem að elskaði ísland mest, 
á ensku var síðast kvödd. 


Fjóluhvammur 

— Sjónleikur í einum þæiii — 
Efiir Dr. J. P. Pálsson 


PERSÓNUR: 

Aðalsieinn Hamar (vestur-íslenskur 
auðmaður). 

Ásdís (móðir Aðalsteins). 

Aðalbjörg (gömul unnusta Aðal- 
steins). 

Ragnar (myndhöggvari). 

Manni (drengur). 

Solla (lítil stúlka). 

Tveir sjómenn og verkamaður. 

Leikurinn fer fram að áliðnum 
hásumardegi í heiðskíru veðri. 

LEIKSVIÐIÐ: Við sjó fram, á ís- 
landi. Aftast malar-kambur. — í 
aítursýn mjór fjörður, — handan 
við hann hraungarður frá vinstri. 
— Til hægri endar hann í gíg og 
myndar þannig “Ausuna.” — Tii 
vinstri: Fremst stafn á íslenskum 
kotbæ í gömlum stíl. — Aftar grasi 
vaxinn ás. — Inst sér í háan klett 
í nokkurri fjarlægð. — Til hægri: 
Klettastallur. — Framar grjót og 
klappir, sem brotnað hafa ofan af 
klettinum og fallið sitt á hvað. — 
Blómgresi milli klappanna. Á 
klettastallinum til hægri stendur 
standmynd af 12 —14 ára dreng, 
sem ekki sést frá áhorfendunum. 

(Inn á leiksviðið er gengið frá 
vinstri um dyr á bæjarstafninum, 
milli bæjarveggsins og ássins og 
fyrir neðan malar-kambinn; frá 
hægri: neðan við malar-kambinn). 

Yfir malar-kambinn sér á höfuð 
þeirra Sollu og Manna að tína 
skeljar í fjörunni. 

Solla (kemur upp á mölina, með 
ofurlítinn skeljapoka í hendinni, 


hinni strýkur hún hárið frá enn- 
inu); Þetta er nú nóg. 

Manni (aðeins höfuð hans sést yfir 
mölina); Uss, nei! Sjáðu meyjar- 
doppurnar hérna, og eg er ekki 
nærri búinn að fylla vasana. 

Solla: En því þarftu endilega að 
fylla alla vasa þína? 

Manni: Af því — 

Solla: Mér er sama. Eg er búin 
að tína nóg. 

Manni: Eg finn aldrei nóg. 

Solla: Þú hættir aldrei. 

Manni: Við kanske finnum ígul- 
ker. 

Solla: Hörpudiskarnir okkar eru 
fallegri en ígulkerin. 

Manni: Hvað veist þú um það? 

Solla: Heldurðu eg hafi aldrei séð 
ígulker? 

Manni: Það er það sama. Hann 
Jón kaupi sagði mér, að ef maður 
fýndi nýtt ígulker og þurkaði það, 
án þess að hreyfa við fiskinum í 
því, þá væri það sú fallegasta skel, 
sem til er í heimi. 

Solla: Jón kaupi hefir ekkert vit 
á því, hvað fallegt er. 

Manni: Hann hefir verið í Reykja- 
vík. 

Solla: Hann er eins og hrafna- 
fæla, þegar hann er kominn 1 spari- 
fötin. 

Manni: Hann hefir ferðast alveg 
yfir landið. 

Solla: Hann tínir aldrei blóm. 

Manni: Hann hefir siglt á stóru, 
stóru, voðalega stóru skipi. 

Solla: Hann hlær og ruglar vit- 
leysu, þó lóan sé að syngja. 



FJÓLUHVAMMUR 


17 


Manni: Það er alveg sama. Jón 
kaupi veit alt! 

Solla: Hann er vitlaus. 

Manni: O-o- þú ert flón. 

Solla: Eg skal ekki vera flón. Eg 
er bara svöng. 

Manni: Því ferðu ekki og biður 
hana Ásdísi gömlu um bita? 

Solla: Já, við skulum koma. 

Manni: Eg? Nei. Ekki er eg 
svangur. Eg þarf að tína meiri 
skeljar. 

Solla: Æi nei, góði besti — 

Manni: Æ, greyið mitt, farðu nú 
ekki að skæla. 

(Ásdís kemur út í bæjardyrnar 
og horfir upp á klettinn. Brosir. 
Solla strýkur augun og gengur nið- 
urlút að bænum. Ásdís mætir 
henni). 

Ásdís: Komdu blessuð, Solla mín! 
(Kyssir hana). Sæll, Manni minn. 

Manni (dræmt): Sæl. 

Ásdís (við Sollu): Nú hafið þið 
verið að ganga á rekann. Og hvað 
funduð þið? 

Solla: Margar, margar skeljar. En 
Manni fær aldrei nóg. Og nú vill 
hann fara að leita að ígulkeri. 

Ásdis (strýkur höfuð Sollu): 
Drengir eru svona, Solla mín. Og 
séu þeir ekki heimtufrekir, verður 
aldrei maður úr þeim. 

Solla: Vilja allir drengir fá meir 
en nóg af öllu? 

Ásdís: Eg held það, Solla mín — 
sé nokkurt mannsefni í þeim. 

Solla: Það er vitlaust! 

Ásdís: Svona var hann Aðalsteinn 
minn, þegar hann var á því reki, 
sem Manni er, og þú hefir heyrt, 
hvað hann er orðinn mikill maður. 

Solla: Jah-á. Er styttan þarna lík 
honum? (Bendir upp til hægri). 

Ásdís: Hún er lík Steina mínum, 


þegar hann var drengur. (Stutt 
þögn). 

Solla: Hún er fjarska falleg! Eg 
hefi oft horft á hana lengi, lengi, 
og samt þarf eg að horfa lengur — 
oft, oft. 

Ásdís (brosir): Eins og drengirnir 
— þú fær aldrei nóg. (Þögn. Þær 
líta hver á aðra brosandi). En það 
eru fleiri en þú, sem hafa unun af 
af horfa á myndina af Steina mín- 
um, og eg þreytist aldrei á að sjá 
drenginn minn. 

Solla: Því vill maður altaf horfa á 
það, sem fallegt er? 

Ásdís: Af því guði þykir vænt 
um fegurðina, og hann er í okkur. 

Solla: O-ó! (Hugsi). En því er 
ekki alt fallegt, sem guð bjó til? 

Ásdís: Það er kanske alt fallegt, 
þó okkur sýnist sumt af því ljótt. 

Solla: Býr hann Ragnar mynd- 
höggvari nokkuð til, sem er ljótt? 

Ásdís (klappar Sollu á kinnina): 
Eg held ekki, Solla mín. En svo er 
Ragnar bara maður. 

Solla: Er hann mikill maður? 

Ásdís: Já. Hann er mikill lista- 
maður. 

Solla: Er Ragnar eins mikill mað- 
ur eins og Aðalsteinn? 

Ásdís: Við getum ekki dæmt um 
það, heillin. Þeir eru báðir miklir 
menn. Aðalsteinn minn er frægur 
um alla Ameríku — frægur náma- 
eigandi. 

Solla: Námaeigandi? 

Ásdís: Já. Hann lætur grafa gull 
og silfur upp úr jörðunni. 

Solla: A-á? Lætur hann aðra 
gera það? En því gerir hann það 
ekki sjálfur? 

Ásdís: Hann stjórnar verkinu. — 
Segir fyrir. 


18 


TÍMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Solla: Er gull og silfur fjarska, 
fjarska fallegt? 

Ásdís: Margir fegurstu skraut- 
munir eru búnir til úr gulli og 
silfri, þú hefir séð silfurbeltið henn- 
ar mömmu þinnar. 

Solla: Já . . . en mér þykir það 
ekki eins fallegt eins og tunglsljós- 
ið á firðinum. 

Ásdís: Og gullhringinn hennar — 

Solla: Hann er ekki eins skær eins 
og sólskinið. 

Ásdís: En það er ekki hægt að 
smíða belti og hringa úr tunglsljósi 
og sólargeislum. 

Solla: Neh-ei! 

Ásdís: Og svo er gull og silfur 
brúkað í peninga. 

Solla: Jah-á! Á Aðalsteinn fjarska 
mikið af gulli og silfri? 

Ásdís: Hann er ákaflega ríkur. 
Hann hefir sent mér mikla pen- 
inga. Það var frá honum alt, sem 
eg borgaði Ragnari fyrir að höggva 
út myndina af Steina mínum. Og 
það var nóg til þess, að Ragnar gat 
komist til útlanda til að læra enn 
þá betur að höggva út fallegu 
myndirnar sínar. 

Solla: En því er Ragnar ekki i 
Vesturheimi, svo hann verði frægur 
eins og Aðalsteinn? 

Ásdís: Hann hefir sagt mér, að 
hann hefði óyndi alstaðar nema á 
Islandi, og að enginn geti unnið 
verk sitt vel, ef honum leiðist. — 
En nú er Aðalsteinn minn kominn 
til íslands. Hann ætlar að koma 
hingað í dag. 

Solla: Er það satt, að hann ætli 
að grafa upp gull í Fjóluhvammi? 

Ásdís: Hann ætlar að leita þar 
eftir gulli. Verkamenn hans eru 
komnir þangað á undan honum. Svo 
kemur hann sjálfur þangað í dag. 


Manni (kemur upp á kambinn): 
Ertu enn að drepast úr hungri? 

Ásdís (lítur á börnin á víxl): 
Blessað barnið! Hvað er eg að 
hugsa? Komdu inn með mér'. — Og 
þú líka, Manni minn. 

Manni: O-o — eg er ekki svangur. 

(Þær fara inn í bæinn. — Manni 
á eftir þeim. — Tveir sjómenn koma 
eftir fjörunni frá hægri. Þeir hafa 
tóma malpoka bundna yfir axlirnar. 
Þeir staðnæmast og horfa út eftir 
fjörunni til vinstri). 

1. Sjómaður: Það verður að falla 
betur út áður en við tínum krækl- 
ing undir Tröllasæti. 

2. Sjómaður: Mér er ekkert á 
móti skapi, að hinkra hérna við. 
(Kemur upp á kambinn og sest. — 
1. Sjómaður liggur áfram neðar í 
kambinum, svo aðeins sést höfuð 
hans og herðar). Eg þreytist seint 
á að athuga stein-strákinn hans 
Ragnars myndhöggvara. (Horfir upp 
til hægri). 

1. Sjómaður: Já, hann Ragnar er 
anskúrri hagur í sér. En ekkert skil 
eg í henni Ásdísi gömlu, að ausa út 
peningum fyrir þessa, steinstyttu. 
Það var mikið bölvað uppátæki! 
Eins og landið þarfnist einskis 
meira með, en að flytja inn útlent 
grjót, og eyða svo tíma og pening- 
um í að búa til úr því alls-lags 
fígúrur og skrípamyndir. (Tekur 
upp í sig tóbak). 

2. Sjómaður: Það verður varla 
með sanni sagt, að Ragnar höggvi 
út skrípamyndir. Og ekki lái eg 
Ásdísi, þó hún vildi eignast al- 
mennilega mynd af Steina sínum; 
sér í lagi, þegar hún gerði tvent i 
einu: gerði drenginn sinn ódauðleg- 
an og hjálpaði ungu listamanns- 
efni til að fullnuma sig í list sinni. 



FJÓLUHVAMMUR 


19 


1. Sjómaður: Ódauðlegan! Jú, eg 
hefði haldið það, þú ert kanske bú- 
inn að gleyma hvernig klöppin var 
hérna fyrir tuttugu árum síðan. En 
eg man það nú samt. Það var nú 
ekkert Heklu-gos, sem Ausan skvetti 
úr sér þá, og þó hrundi ofan af 
klöppinni eins og hverri annari 
spilaborg. Og eg held að einn 
snarpur jarðskjálfta-kippur væri 
nógur til þess að steypa þessu strák- 
goði af stallinum. (Spýtir til beggja 
handa). 

2. Sjómaður: Eg á ekki við það, 
að styttan geti ekki farist. En það 
er með hana, eins og öll önnur lista- 
verk. Hún er heilsteypt hugsjón, 
sem grefur um sig í sálum þeirra, 
sem hún hrífur, og er þar af leið- 
andi ódauðleg að því leyti, sem 
mannsandinn er ódauðlegur. 

1. Sjómaður: Ojæja. Ætli verkin 
hans Aðalsteins Hamars grafi ekki 
eins mikið um sig, eins og þú kall- 
ar það, eins og fígúrurnar hans 
Ragnars myndhöggvara. 

(Heyrist dynkur frá vinstri. Þeir 
spretta uþp). 

2. Sjómaður: Hvað var þetta? 

1. Sjómaður: Fyrsta höggið hans 
Hamars, he, he. (Spýtir). Verka- 
menn Aðalsteins eru farnir að 
grafa um sig — he, he — grafa um 
sig, eins og þú kallar það, úti í 
Fjóluhvammi. 

2. Sjómaður: Að þeir séu farnir 
að sprengja grjótið? 

1. Sjómaður: Ja-nei-nei. Þeif eru 
að berja á bergþursunum, af því 
þeir vilja ekki skila Aðalsteini gull- 
inu svona á auga-lifandi-bili. 

Ásdís (kemur fram í bæjardyrnar 
og börnin, sitt á hvora hlið. Þau 
horfa yfir fjörðinn. Börnin eru að 
borða brauð og smjör): Æ, guði sé 


lof, að það er ekki eldgos! (Þau fara 
inn). 

2. Sjómaður: Aumingja gamla 
konan! Sonur hennar hristir kotbæ- 
inn hennar með tundurhólkum sín- 
um, án þess að hún hafi nokkra 
hugmynd um, hvað er að ske. 

1. Sjómaður: Ætli hún viti ekki 
anskúrri lítið um aðfarir sonar síns, 
svona yfirleitt, he, he. Eg held 
hann segi henni ekki frá öllu, sem 
á daga hans drífur, og hafi reyndar 
aldrei gert það. Hún vissi ekki 
einu sinni neitt um ævintýri hans 
og Aðalbjargar, í Fjóluhvamminum, 
þegar hann kom heim um árið. 

2. Sjómaður: Það getur verið 
tómt bölvað slúður. 

1. Sjómaður: Slúður! He, he. Eg 
var sjálfur sjónarvottur að því 
(Spýtir). Var að elta rollu upp í 
Tröllasæti, um sólaruppkomu, þeg- 
ar eg sá þau rísa upp úr grasinu og 
halda heim. Slúður! He, he. Og 
Aðalbjörg hefir ekki viljað líta við 
karlmanni síðan, ekki einu sinni 
Ragnari. Fígúrurnar hans hafa 
ekki grafið um sig í sál hennar, 
he, he. Ekki nærri eins mikið eins 
og auðurinn hans Aðalsteins. 
(Þögn). 

2. Sjómaður: Það er óðum að 
falla út. Við skulum koma. 

1. Sjómaður: A-já. Kræklingurinn 
er vís til að róta til í þorsksálinni, 
he, he. (Þeir fara út til vinstri. 
Leiksviðið autt augnablik. Börnin 
koma út úr bænum og Ásdís á eftir 
þeim). 

Ásdís: Verið þið nú blessuð, elsk- 
urnar mínar. (Kyssir þau). Og nú 
er ykkur best að fara heim. (Fer 
inn í bæinn). 

Solla: Hvaða dynkur var þetta 
áðan, Manni? 



20 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Manni: O-o, það hefir bara verið 
hann Ari á Odda að skjóta á sel. 

Solla: Kanske . . . Við skulum 
fara heim. 

Manni: Nei, nei, nei, nei! Nú er 
að falla út, og þá er helst að finna 
lifandi ígulker. Það rekur altaf upp 
skelfisk undir Tröllasæti. —- Það er 
ekki langt. (Hann stefnir ofan að 
fjörunni til vinstri; Solla til hægri). 

Solla: Æi-nei, góði Manni minn. 
Svo kanske finnum við ígulker á 
heimleiðinni. Við getum gengið eft- 
ir fjörunni. 

Manni: Láttu nú ekki svona. 
(Kemur til hennar og sækir brauð- 
sneið ofan í vasa sinn, sem hann 
réttir henni). Sjáðu hvað eg geymdi 
handa þér. Svona er eg góður við 
þig. (Hún tekur ekki við sneiðinni). 
Hana! Viltu ekki brauð og smjör? 

Solla: Eg er ekkert svöng. Eg er 
hrædd. (Kjökrandi). Eg vil fara 
heim. 

Manni (lítur til vinstri — grípur í 
Sollu): Sérðu mennina þarna út í 
fjörunni? (Bendir). Þeir eru að tína 
skelfisk. Heldurðu að þú þurfir 
að vera hrædd, þegar þeir eru 
þarna? 

Solla: Eg er samt hrædd. 

Manni: Jæja, þér er þá best að 
skammast heim. Eg fer bara ein- 
samall. Sjómennirnir finna kanske 
ígulker, og eg bið þá að gefa mér 
það. (Fer út til vinstri). 

Solla (lítur í kringum sig og þurk- 
ar tárin úr augunum): Bíddu, 
Manni! Eg skal koma. (Fer á eftir 
honum. — Aðalbjörg og Ragnar 
koma, þögul og alvarleg, fyrir bæj- 
arvegginn til vinstri; ganga yfir 
svið’ð til hægri. Ragnar sest á 
klett). 

Aðalbjörg (eins og við sjálfa sig): 


Eg hefði aldrei trúað, að hann léti 
fara svona með Fjóluhvamm. Mér 
varð ilt áðan, þegar eg sá grjótið 
og moldina þyrlast upp í loftið, í 
kolsvörtum mekki. Og eg held eg 
treysti mér aldrei til að skoða sár- 
ið — hvamminn minn rifinn og 
tættan í sundur. (Sest. Þögn). 

Ragnar: Já, eg skil það. Við er- 
um mörg svona barnalega viðkvæm, 
þegar landið okkar á í hlut — móð- 
urmoldin. Við erum einhvern veg- 
inn svo samgróin landinu, að íslend- 
ingurinn á á hættu að týna sjálfum 
sér, ef hann beitir kröftum sínum 
annarstaðar en á íslandi — sér í 
lagi í Vesturheimi. Annars býst eg 
við, að sama gildi um menn af 
hvaða þjóð sem er, hafi ættir þeirra 
búið í landinu um langan aldur. 

Aðalbjörg: Ekki er eg þér sam- 
dóma í þessu. Mennirnir eru hver 
öðrum líkir — um víða veröld. Og 
að íslenskur unglingur getur unnið 
sig upp til auðs og metorða, og 
skipað háan sess í landi, sem er eins 
ólíkt íslandi, eins og menning þess 
er ólík okkar menningu, sýnir best 
að maðurinn nýtur krafta sinna, 
hvar í heimi sem er. Og meðan 
hann vinnur stórvirki af áhuga og 
dugnaði, verður ekki með sanni 
sagt, að hann týni sjálfum sér. 

Ragnar: En til hvers eru stór- 
virki, ef þau eru ekki í fullu sam- 
ræmi við eðli og óskir þess, sem 
drýgir þau, og þjóðarinnar, sem þau 
eru unnin fyrir? Þér finst Aðal- 
steinn drýgja ódæði með því, að 
leita eftir gulli í Fjóluhvammi. 
Sjálf fengir þú þig ekki til þess, og 
eg ekki heldur. Og mér er nær að 
halda, að Aðalsteinn ætti bágt með 
það, hefði hann staðið hérna upp á 
ásnum eins oft og við höfum gert, 



FJÓLUHVAMMUR 


21 


og séð hvamminn grænka á vorin 
og sölna á haustin; hefði hann hirt 
þar ilmandi heyið í sumarblíðunm. 
Og jarðfræðingum okkar kemur 
þessi gull-leit í Fjóluhvammi alveg 
á óvart. 

Aðalbjörg: En er mögulegt að 
samrýma starfskröfur tuttugustu 
aldarinnar við tilfinningarnar? 

Ragnar: Það verður að samrýma 
þetta tvent; annars er úti um 
mannkynið; því þegar öllu er á 
botninn hvolft, fer menning ein- 
staklingsins eða þjóðarinnar eftir 
því, hversu samvinna tekst með hug 
og hjarta — samræmi milli vits,- 
muna og tilfinninga, en ekki eftir 
því,. hversu miklu er komið í verk. 
Sé ekki ást mikilvirkjans til lands 
og þjóðar, eða mannkynsins í heild 
sinni, aflvaki vilja hans, verða verk 
hans til einskis, eða jafnvel til bölv- 
unar. 

Aðalbjörg: En ef gull er falið í 
Fjóluhvammi, verður einhver að 
grafa eftir því. 

Ragnar: Má vera. En það ætti að 
gerast af Islendingum í þágu þjóð- 
arinnar. 

Aðalbjörg: Eins og Aðalsteinn sé 
ekki íslendingur! 

Ragnar: Nei, það er hann ekki. 
Tilfinningar hans eiga sér hér eng- 
ar rætur. 

Aðalbjörg: Þú átt við að hann 
sé borgari Vesturheims. 

Ragnar: Já, að nafninu til; en svo 
gera þeir sig ánægða með nafnið, í 
Vesturheimi. 

Aðalbjörg: Er það meining þín, 
að Aðalsteinn eigi ekkert föðurland? 

Ragnar: Enginn getur átt föður- 
land, nema hann sé sér þess með- 
vitandi, að hann sé að vinna því í 
hag. 


Aðalbjörg: Heldurðu að þú sért 
nú alveg hlutlaus í dómum þínum 
um Aðalstein? 

Ragnar: Eg skil hvað þú ert að 
fara, Aðalbjörg. Þú heldur að eg sé 
ósanngjarn í garð hans, af því þú 
hefir beðiá hans öll þessi ár, og að 
eg kenni honum um, að instu þrár 
mínar hafa ekki rætst. En þetta, sem 
eg hefi sagt um Aðalstein, þori eg 
að fullyrða um alla íslendinga, sem 
flutt hafa í æsku til Vesturheims, 
og lagt þar fram alla sína krafta, til 
þess að græða fé. Ekkert er fjær 
mér en óverðskulduð hallmæli um 
Aðalstein. . . . Mig langar aðeins tii 
að hjálpa þér til meiri skilnings 
á —. Þú mátt ekki láta þér koma 
það á óvart, þegar vonir þínar og 
hugsjónir rekast á veruleikann. 
(Þögn). 

Aðalbjörg: En hvað er þá um 
styttuna þína? Ef til vill hefir seið- 
magn hennar, meir en nokkuð ann- 
að, eflt og viðhaldið þessu, sem þú 
kallar vonir mínar og hugsjón Er 
þá myndin, þetta listaverk þitt, fá- 
nýtt skurðgoð? Villiljós? Blekking? 
Þó ljúka allir, sem sjá hana, upp 
sama munni um, að hún sé lifandi 
eftirmynd drengsins, sem fór ör- 
eigi út í heiminn og kom heim aftur 
auðugur valdhafi í einu mesta landi 
heimsins; og lofar hún ekki einmitt 
öllum þeim sóma, sem hann hefir 
áunnið sér og þeim ættstofni, sem 
hann er af kominn? 

Ragnar: Jú, myndin er lík drengn- 
um, og hún lofar eða spáir miklu, 
en alt öðru en fjárbraski í framandi 
landi. Hún spáir því, sem hjörtu 
ykkar móður hans þráðu heitast 
fyrir hans hönd, því, sem gat rætst 
með því eina móti, að hann lifði og 
starfaði samkvæmt eðli sínu og 



22 


TÍMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


uppruna, í þágu ættlandsins. Því 
það var ást ykkar og traust á 
Aðalsteini, sem vakti og glæddi hjá 
mér þá hugarsýn, sem eg reyndi að 
móta í steininn. En eins og stand- 
myndin á hvergi eins vel heima 
eins og hér á klöppinni, eins fær 
meðfætt táp Aðalsteins og vitsmun- 
ir hvergi notið sín, fyrst hann yfir- 
gaf átthagana. 

Aðalbjörg: En mér finst hann 
einmitt hafa notið kraftanna betur 
í Vesturheimi, en hann hefði gert 
hér heima. Hvaða verksvið hefir 
landið okkar að bjóða stórhuga aí- 
reksmönnum? 

Ragnar: Meira verksvið en nokk- 
ur önnur þjóð! Við erum svo af- 
skektir og fámennir, að gallarnir 
hjá okkur blasa við, hvar sem litið 
verður. Verkefnin eru alstaðar að 
finna. Við getum, að kalla má, á 
svipstundu gert heildar-yfirlit og 
séð, hvar kraftar okkar kæmu helst 
að notum. Og meðvitundin um það, 
að landinu sé brýn nauðsyn á því 
besta, sem í okkur er spunnið, knýr 
okkur fram til að reynast nýtir og 
afkastamiklir. 

Aðalbjörg: Eins og Islendingar 
séu einir um þetta! Veraldarsagan 
sýnir að þetta, sem þú vilt gera sér- 
eign okkar, hefir verið orkulind 
flestra þjóðskörunga heimsins. 

Ragnar: Að vísu er það rétt, en 
geturðu bent mér á einn einasta 
slíkra manna, sem uppi sé nú í 
Vesturheimi •—• einn einasta, sem 
má sín í nokkru? (Þögn). Þjóðin er 
orðin svo mannmörg, þjóðlífið svo 
margþætt, iðnaðurinn svo stórfela- 
ur, að einstaklingurinn sér hvergi 
nærri út yfir þjóðfélags-heildina. 
Umbótamaðurinn, hversu einlægur 
og ötull sem hann er, verður að 


takmarka starfsvið sitt innan vissra 
vébanda, og hversu vel sem hon- 
um vinst á, í sínum takmarkaða 
verkahring, rekur hann sig alstað- 
ar á. Honum er um megn að gera 
sér grein fyrir öllum þeim öflum, 
sem honum eru andstæð; og þegar 
loks hann finnur: að hversu vel sem 
hann vill samborgurum sínum, 
verða allar tilraunir hans árangurs- 
lausar, þá er hætt við að hann gef- 
ist upp og fari að eins og hinir — 
beiti sér til þess eins, að komast 
áfram, eins og kallað er. Geri hann 
það ekki, er honum útskúfað. Hann 
er talinn landráðamaður og heppinn 
ef hann lendir ekki í fangelsi. 

ASalbjörg: En við vitum vel, að 
til eru menn í Vesturheimi, sem 
lifa aðeins fyrir hugsjónir sínar. 

Ragnar: Víst er svo. En það eru 
ekki auðmennirnir. Og allra síst 
auðmenn, sem hófu baráttuna fá- 
tækir unglingar úr framandi landi. 

Aðalbjörg: En þegar þessir út- 
lendingar hverfa svo heim, og beita 
þekkingu sinni og auðæfum í þarfir 
fósturjarðarinnar? Ekki þarf Aðal- 
steinn að finna gull hér á íslanai 
sín vegna. Hitt er líklegra: að hann 
hafi fundið til fátæktar íslensku 
þjóðarinnar, og langi til að bæta úr 
henni. 

Ragnar: Það verður aldrei gull, 
sem eflir hamingju íslands. 

Aðalbjörg: Þó eg hafi lítið vit á 
fjármálum, finst mér sennilegt, að 
hagur þjóðarinnar batnaði, ef hún 
eignaðist nýjan gullforða. (Þögn). 

(Ragnar lítur brosandi til Aðal- 
bjargar. Andlit hans ummyndast. 
Hún verður glaðvær í bragði). Þú 
ætlar að segja mér sögu! 

Ragnar (með glaðværð og fjöri): 
Þegar eg var lítill, lék eg mér að 


FJÓLUHVAMMUR 


23 


kindahornum. Eins gerðu dreng- 
irnir á næstu bæjum, þar á meðai 
Steini Ásdísar. Og hver um sig 
spertist við að eignast sem flest 
horn. Þá tók eg mig til og klipti 
smákringlur úr pappa og krotaðj 
á þær alls konar myndir og rúnir, 
og lét sem þetta væri peningar. 
Fyrir þessa peninga keypti eg horn- 
in af leikbræðrum mínum, og gerð- 
ist brátt eins ríkur eins og þeir 
gerðust fátækir. En alt í einu 
hættu þeir að selja mér horn sín. 
Ari í Odda var kominn á stað með 
nýjan gjaldeyri. Það voru kringl- 
óttar blýplötur á stærð við tuttugu 
og fimm-eyring. Hann virtist hafa 
ógrynni af þeim, og keypti hornin 
okkar hinna, hvað sem þau kost- 
uðu. Það var, held eg, Steini Ás- 
dísar, sem komst að því, hvernig 
auður Ara var til kominn. Ari, 
nefnilega, hnuplaði selahöglum frá 
föður sínum og flatti þau út með 
hamri. Og nú var ekki annað en 
vera sér út um selahögl og renni- 
lóð til að verða ríkur, og viti menn! 
Það kom brátt að því, að horn feng- 
ust ekki keypt fyrir blýpeninga. En 
eg var ekki alveg af baki dottinn. 
Eg tók að krota á blýplöturnar. 
Hinir drengirnir reyndu að leika 
það eftir mér, en árangurslaust. 
Mínar plötur voru fallegastar og eg 
varð aftur einvaldur í þessum 
braskleik okkar. (Þögn). 

Aðalbjörg: Og svo — 

Ragnar: Svo var það einu sinni, 
að eg sat hérna upp á klöppinni. 
Hún var þá hærri en nú. Það var 
á sumardegi í blíðu veðri, eins og 
núna, og eg horfði yfir ásinn út í 
Fjóluhvamm. Eg sá Tröllasæti, 
fjörðinn, Ausuna, hafið og himin- 
inn, og þá hugsaði eg með mér — 


Aðalbjörg: Þú hugsaðir með þér— 

Ragnar: Eg hugsaði með mér, að 
ef allir drengir í heimi kæmu með 
alla pappapeninga og blýpeninga og 
silfurpeninga og gullpeninga, sem 
til eru, og byðu mér þá — (Hlær). 

Aðalbjörg: Að hverju ertu að 
hlæja, Ragnar? Haltu áfram. 

Ragnar: Ef þeir byðu mér þá 
fyrir að mega þurka út þessa fallegu 
mynd, þá segði eg þeim að fara 
beint til fjandans með alla sína 
peninga. 

Aðalbjörg: Eg trúi því! 

Ragnar: Seinna fórum við. nokkr- 
ir drengir í berjamó suður fyrir 
Fellsá. Um morguninn gátum við 
stiklað á steinum yfir hana, en þeg 
ar við ætluðum heim, um kvöldið, 
hafði hún vaxið, svo við máttum 
bíða með að komast yfir hana, til 
næsta morguns. Við höfðum allir 
tekið með okkur ofurlítinn bita í 
nesti; en Ari í Odda langmest. Og 
eftir að við vorum orðnir vel svang- 
ir, fórum við að bjóða Ara peninga 
fyrir matarbita; en hann bara hló að 
okkur. Svo skifti hann matnum 
jafnt milli allra — 

Aðalbjörg: Og þú heldur að Ari 
hefði farið eins að, þó blýið ykkar 
hefði verið gull. 

Ragnar: Eg er viss um það. 
Hann var barn og vissi að matur- 
inn var meira virði en blý — eða 
gull-kringlur. Eg held að menning- 
in sé í svo óreyndri æsku, að við 
eigum eftir að vaxa upp úr þessu 
aurabraski. 

Aðalbjörg: Heldurðu að þú sért 
vaxinn upp úr því? 

Ragnar: Eg vona það — að svo 
miklu leyti sem einstaklingurinn 
fær að vaxa upp, á meðan þjóðirn- 
ar eru í peninga-leik. (Stendur upp. 




24 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Sprenging og grjóthrun. Aðalbjörg 
hleypur á fætur og grípur í hand- 
legg Ragnars). 

Aðalbjörg: Hvaða skelfing er það, 
sem gengur á! 

Ásdís (kemur út): Æ, guð komi 
til! (Ragnar leiðir Aðalbjörgu aö 
bænum). 

Ragnar: Það er ekkert að óttast. 
Þetta eru bara vinnumenn Aðal- 
steins að sprengja grjót í hvamm- 
inum. 

Ásdís: Æ, eg vildi að hann Steini 
minn færi að koma. Eg ætla að 
biðja hann að hætta þessum spreng- 
ingum. 

Aðalbjörg: Þú mátt ekki búast við 
hann hætti við hálfunnið verk, — 
nema því aðeins að hann sjái, að 
verkið svari ekki kostnaði. 

Ásdís: Eins og hann sé ekki nógu 
auðugur! Hvað hefir hann með 
meira að gera? — Æ, því kemur 
hann ekki? Hann sagði mér það, 
að hann kæmi í dag, og nú er liðið 
undir kvöld. 

Ragnar: Sonur þinn hefir í mörg 
horn að líta. Hann staldrar eflaust 
við í hvamminum, en kemur svo 
hingað beina leið. 

Ásdís: Og verður hjá mér í nótt 
— eina nótt eftir tuttugu ár. 

Ragnar: Eg held eg megi ganga 
hérna upp á ásinn og vita, hvort eg 
sé nokkuð til hans. (Fer út til 
vinstri). 

Ásdís: Þessi ósköp eru engu líkari 
en jarðskjálftum. Þegar eg heyrði 
þá fyrri, hélt eg að Ausan væri að 
gjósa. Og hver veit, nema þessir 
kippir komi henni af stað? 

Aðalbjörg (hlær): Hvaða vitleysa! 
Við erum þessu svo óvanar, að það 
æsir upp ímyndunaraflið hjá okkur, 


og virðist miklu voveiflegra en það 
í raun og veru er. 

Ásdís: Mér heyrðist skriða fylgja 
seinni sprengingunni. 

Aðalbjörg: Það hefir kanske losn- 
að steinn í Tröllasæti. 

Ásdís: Það getur hrunið úr því, 
bæði niður í hvamminn og ofan 
fyrir sjávarbakkann. 

Aðalbjörg: Þeir sjá um að ekki 
hljótist slys af því. 

Ásdís: Guð gefi orðum þínum 
sigur. Eg er orðin svo gömul og 
ístöðulaus. 

Aðalbjörg: Eg verð hjá þér þang- 
að til Aðalsteinn kemur. Við skul- 
um bíða hans hérna úti í góða 
veðrinu. (Leiðir Ásdísi yfir leik- 
sviðið. Þær setjast. Aðalbjörg sést 
ekki frá bæjardyrunum). 

Ásdís: Bærinn lék á reiðiskjálfi 
áðan. (Þögn). Borga mín, þið Steini 
minn verðið að hittast og talast við. 

Aðalbjörg: Já, eg hafði hugsað 
mér það. En svo er hann sjálfsagt 
búinn að gleyma mér fyrir löngu. 
Annars hefði hann minst á mig í 
bréfum sínum til þín. 

Ásdís: En hann hefir þó ekki 
kvænst enn. 

Aðalbjörg: Og aldrei skrifað mér 
línu. 

Ásdís: Steini minn hefir ætíð 
dregið dul á tilfinningar sínar. 

Aðalbjörg: Hann hefir ef til vill 
ekki haft mikið að dylja. 

Ásdís: Steini minn var þó góður 
drengur. 

Aðalbjörg: Þeir, sem gæddir eru 
auðugu tilfinninga-lífi, eru oft 
gjarnir til að eigna öðrum líkt 
hjartalag. 

Ásdís: En góður drengur gengur 
ekki á bak orða sinna. Hann lofaði 
þér, að hann skyldi koma aftur. 



FJÓLUHVAMMUR 


25 


Aðalbjörg: Hann hefir líka efnt 
það. (Þögn). 

Ásdís: Eg hefi oft furðað mig á 
því, að þú skulir ekki hafa tekið 
ástum Ragnars, Borga mín. 

Aðalbjörg (brosir): Góður dreng- 
ur gengur ekki á bak orða sinna. 
(Alvarleg). Eg er enn heitbundin 
Aðalsteini. Svo fanst mér lengi 
vel, eg ekkert hafa að gefa öðrum 
manni en honum. 

Ásdís: Eg skil það, Borga mín, 
það veit enginn betur en eg, hvern 
mann þú hefir að geyma. (Þögn). 

Aðalbjörg (lágt): Hann heimtaði 
svo mikið, en eg var svo fátæk, og 
eg gaf honum alt — 

Ásds: Sérðu þig eftir því, Borga 
mín? 

Aðalbjörg (ákveðin): Nei! Mér 
hafði þótt vænt um hann frá því 
eg man fyrst eftir mér. Og þegar 
hann kom heim, rúmlega tvítugur, 
var hann eins og konungssonur í 
ævintýri. Eg réði mér ekki sjálf, 
sextán ára barn. Það var almættið, 
sem lagði hjarta mitt í lófa hans. 

Ásdís: Þegar Steini minn kemur, 
skal eg sjá um að þið fáið næði til 
að tala saman. 

Aðalbjörg: Hann verður hjá þér 
í nótt. 

Ásdís: Já, og þið verðið að hitt- 
ast í kvöld. 

Aðalbjörg: Eg bíð hans til mið- 
nættis. Þá fer eg heim. 

(Heyrist hófadynur bak við bæ- 
inn). 

Ásdís (stendur skjótlega upp): 
Það kemur hestur heim tröðina. 
(Fer út til vinstri. Þögn. Aðalbjörg 
situr hreyfingarlaus). 

Ásdís (bak við bæinn): Steini 
minn! . . . Barnið mitt! 

Aðalsteinn (bak við bæinn): Sæl 


og blessuð litla móðir. Eg ætia að 
tylla honum Brún hérna í bráðina. 

Ásdís: Æ, hvaða undur hefirðu 
breytst. 

Aðalsteinn: A, finst þér það? (Þau 
leiðast inn fyrir bæjarvegginn). 

Ásdís (horfir upp á klöppina og 
athugar svo Aðalstein, lítur aftur til 
styttunnar. Hann fylgir augnaráði 
hennar eftir: Þekkirðu annars 
drenginn minn? 

Aðalsteinn: (áttar sig): Hm, ja, jú, 
nú man eg það. Kletturinn hrundi 
um árið, þegar eg kom heim; og 
svo léstu Ragnar reisa mér minnis- 
varða á stallinum, sem eftir stóð. 

Ásdís: Og mér finst eg hafa lifað 
á því, að fá að horfa á þessa mynd 
af þér. Þú sérð ekki eftir því, Aðal- 
steinn — peningunum, á eg við? 

Aðalsteinn: Sussu nei. Minstu 
ekki á það! Ljósmyndin, sem þú 
sendir mér af styttunni, og sagan 
um hana, flaug út um allan Vest- 
urheim og var sú besta auglýsing, 
sem eg gat hugsað mér. Og hefði 
Ragnar nokkurn snefil af business- 
viti, hefði hann getað gert sér gott 
af henni líka. 

Ásdís: Það var gott, að þú hafðir 
gagn af þessu uppátæki mínu — og 
nú ertu sjálfur kominn! 

Aðalsteinn: Já; og finst þér nú 
eg vera nokkuð líkur þessari stand- 
mynd? 

Ásdís (athugar hann): Nei, hún er 
líklega ekki lík þér lengur. Veistu, 
Steini, að stundum hefir mér fund- 
ist, að eg ætti ekkert eftir af þér 
annað en þessa mynd. 

Aðalsteinn: En þú fékst þó bréf- 
in frá mér — 

Ásdís: Já, og eg er þakklát fyrir 
þau. En þau voru frá fullorðnum 
manni úr annari heimsálfu. Eg varð 



26 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


að telja mér trú um að þau væru 
frá Steina mínum. — Þú veist ekki, 
hve oft mig hefir dreymt, að þú 
værir dáinn. 

Aðalsleinn: Hvaða óttalegt bull 
er þetta! 

Ásdís: Eg veit ekki. — Mig hefir 
stundum dreymt fyrir daglátum. 

Aðalsteinn (leggur arminn um 
mitti hennar): Góða, besta litla 
móðir, vertu ekki að hugsa um þetta 
draumarugl. Sýnist þér annars 
nokkur dauðamörk á mér? 

Ásdís: Nei, Guði almáttugum sé 
lof! En eg á svo bágt með að átta 
mig á því, að Aðalsteinn Hamar og 
hann Steini minn sé einn og sami 
maðurinn. (Leggur hendurnar á 
axlir hans og grúfir sig upp að 
honum). Þú fyrirgefur mér — 

Aðalsteinn (vandræðalegur. Tekur 
hendur hennar í sínar og horfir á 
hana): Þú ert orðin taugaveikluð af 
því, að hýrast hér í moldarkofunum. 
Þegar eg fer héðan, tek eg þig með 
mér. (Sleppir henni, tekur ósjálf- 
rátt silkiklút upp úr vasa sínum og 
dustar barm sinn). 

Ásdís (athugar hreyfingar hans 
nákvæmlega): Nei, héðan fer eg 
ekki lifandi. Eg þyldi ekki að skilja 
við hann Steina minn. 

Aðalsteinn: En þú þyrftir ekki 
að skilja við mig, litla móðir. 

Ásdís (hristir hægt höfuðið): Hann 
stendur þarna upp á klettinum. 
Rúmið hans er inni í baðstofunni. 
Eg passa enn skeljarnar og hornin 
hans. (Utan við sig). Hann kallar 
stundum á mig. (Þögn. Hún rankar 
við sér og horfir fast á hann). Því 
kallar þú mig litlu móður, Aðal- 
steinn? Þú hefir aldrei gert það 
fyr. 

Aðalsteinn: Ja, nú veit eg ekki. 


Eg hefi sjálfsagt heyrt það í Vest- 
urheimi. Og eg man að eg mintist 
ætíð þannig á þig við kunningja 
mína, . . . það er satt, þetta er hálf- 
skrítið. Því þegar eg er nú kominn 
hingað, finst mér alt hér svo smátt, 
jafnvel firðirnir og fjöllin, að eg 
ekki nefni mannaverkin. 

Ásdís: Og þá náttúrlega móðir 
þín líka. 

Aðalsteinn: Elsku mamma, þú 
mátt ekki kippa þér upp við það, þó 
eg sé ekki eins og strákgapinn, sem 
hljóp frá þér út í heiminn. 

. Ásdís: Nei, eg veit það, Steini 
minn. (Sprenging heyrist og mikið 
grjóthrun. Barnshljóð). Æ, þessi 
ósköp ætla alveg að gera útaf við 
mig. Gerðu það fyrir mig, að láta 
hætta þessum sprengingum í 
hvamminum. 

Aðalsieinn: Þetta er bara barna- 
skapur. Það er satt, að sprengjurn- 
ar eru ákaflega stórar, en við höf- 
um engar smærri í bráðina; og ef 
verkstjórinn hefði vit á að hafa 
rýmra um þær, gengi minna á. Eg 
skal minnast á það við hann. 

Ásdís: Það er engu líkara en 
jarðskjálfta. Manstu, að þegar þú 
komst heim í fyrra skiftið, gaus 
Ausan og kletturinn hérna hrundi. 
Og nú eru vinnumenn þínir að gera 
Fjóluhvamminn að eldgíg. 

Aðalsteinn: Þið kennið mér þó 
ekki um eldgosin ykkar, vona eg. 
Annars er það engu líkara en landið 
ykkar þoli ekki að ötull starfsmað- 
ur gangi um það. 

Ásdís: Landið y k k a r, segir þú. 

Aðalsteinn: Já, landið ykkar. Er 
það ekki það, sem altaf klingir við 
hjá íslendingum — landið okkar, 
þjóðin okkar? Eg fyrir mitt leyti, 
kæri mig ekkert um að vera hlut- 



FJÓLUHVAMMUR 


27 


hafi í því. Hér er ekkert verksvið 
fyrir heilan mann í fullu fjöri. 
(Stutt þögn. Ásdís athugar Aðal- 
stein). 

Ásdís: Langar þig ekkert til að 
hafa tal af Aðalbjörgu! 

Aðalsleinn: Aðalbjörgu? 

Ásdís: Henni Borgu okkar. Ertu 
búinn að gleyma henni Borgu litlu? 

Aðalsieinn: A-já. Ja-nei-nei. 
Hvaða ósköp. Þó það væri nú, að 
eg myndi eftir henni Borgu! Hvað 
er annars orðið af henni. (Aðal- 
björg er staðin upp og ætlar að 
ganga fram hjá þeim. — Aðalsteinn 
lítur til hennar forvitnislega. Hún 
lætur sem hún sjái hann ekki). 

Ásdís: Þekkir þú ekki hana Aðal- 
björgu? 

Aðalsieinn: Og þetta er Borga 
litla. Sæl og blessuð uh — 

Aðalbjörg (dræmt): Sælir. (Þau 
heilsast með handabandi). 

Aðalsieinn: En hvað þú hefir 
breytst! 

Aðalbjörg: Finst yður það, Mr. 
Hamar? 

Aðalsieinn: Þú mátt kalla mig 
bara Steina, og þúa mig. 

Aðalbjörg: Takk. 

Ásdís: Eg ætla að fara að búa til 
kvöldmatinn. (Fer inn í bæinn). 

Aðalsieinn: Já, í öllum bænum 
þúaðu mig. Eg hefi verið, undan- 
farna daga, að jagast við menn úr 
stjórnarráðinu og verslunarráðinu 
og sýsluráðinu, og guð má vita 
hvaða önnur ráð þið hafið hér á 
íslandi, og eg hefi leyft þeim öllum 
að þúa mig; meira að segja, skipað 
þeim það. 

Aðalbjörg: En getur það ekki ver- 
ið eitt ráðið enn, og það argasta, að 
leyfa þeim slíkt? 


Aðalsieinn: Uh-hum. Eg veit ekki, 
hvort eg skil þig almennilega. 

Aðalbjörg: Eg átti við, hvort það 
kynni ekki að vera óráð, að leyfa 
fólki slíkt. 

Aðalsieinn (hlær): Ágætt! Eg 
vona ekki. Mér finst nóg óráð í 
öllum þessum ráðum ykkar. Engu 
þar ábætandi. íslendingar hér á 
landi eru ómögulegir menn, þegar 
til viðskifta kemur, eða gera busi- 
ness, eins og við segjum vestra. 

Aðalbjörg: Þú vilt ekki gera svo 
vel og tylla þér niður hérna. (Þau 
setjast á klöpp). Þú fyrirgefur stól- 
inn. 

Aðalsieinn: Ekkert að fyrirgefa, 
Borga. Eg kann best við mig innan 
um klettana. Þaðan hefi eg það 
helsta, sem mér hefir áskotnast um 
ævina. 

Aðalbjörg: Þú átt við gullið. 

Aðalsieinn: Já, og það, sem því 
fylgir. 

Aðalbjörg: Það er ekki ólíkt 
komið með ykkur Ragnar mynd- 
höggvara, hvað það áhrærir. 

Aðalsieinn: Eg hélt hann hefði 
lítið upp úr þessu steinhöggi sínu, 
greyið. 

Aðalbjörg: Hann hefir einmitt 
heilmikið upp úr því. 

Aðalsíeinn: En mér hefir verið 
sagt að hann sé bláfátækur. 

Aðalbjörg: Það er ekki satt. 
Ragnar er auðugur maður — auðug- 
ur af hugsjónum og starfsgleði. 

Aðalsieinn (skellir tungu í góm): 
Og enn kemur það. Það er ekki 
von að vel fari fyrir ykkur, meðan 
þið hugsið þannig. 

Aðalbjörg: Eg var að spauga. Eg 
átti við það, að þið berjið báðir 
höfðinu við steininn. 



28 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Aðalsteinn: Berjum báðir höfð- 
inu við steininn? 

Aðalbjörg: En svo hefir þú hert 
þitt, gert úr sjálfum þér Hamar. 

Aðalsteinn: Mikið rétt. Það er 
engin tilviljun, að eg tók upp 
Hamars nafnið. Eg ásetti mér að 
lemja frá mér allar torfærur, sem 
atvikin kynnu að kasta á leið mína, 
og mér hefir tekist það. 

Aðalbjörg: Móðir þín heldur að 
þú hafir hugsað til klapparinnar 
hérna — hamarsins — og kent þig 
við hann. 

Aðalsteinn (hlær): Ekki ólíklegt 
að eg færi að drasla með íslenskan 
klett um alla Ameríku. 

Aðalbjörg: Eg held þú ættir að 
lofa henni að lifa og deyja með þá 
hugmynd sína. . . . Maður verður 
víst að vera harður af sér, harður 
eins og hamarskalli, til þess að kom- 
ast áfram í Vesturheimi. 

Aðalsteinn: Hvar sem er, Borga 
— hvar í heimi sem er, íslending- 
ar eru yfirleitt of — of soft, eða 
sentimenial, eða hvað þið kallið 
það. 

Aðalbjörg: Þjást af tilfinninga- 
vímu — 

Aðalsíeinn (hlær): Ágætt, Borga! 
Þjást af tilfinninga-vímu, þetta 
verð eg að muna. Tilfinningavíma! 
Það er einmitt þessi bölvuð til- 
finningavíma, sem hefir alstaðar 
mætt mér hér, síðan eg steig á land 
á íslandi. 

Aðalbjörg: Eg vona að þér sýnist 
engin víma í mér. 

Aðalsteinn: Nei, það er þó satt. 
Og hefðir þú þó nokkra ástæðu til 
þess að vera ofurlítið seniimental, 
þegar eg er nú loksins kominn. 

Aðalbjörg: Og því þá eg? 


Aðalsleinn: Ertu búin að gleyma 
nóttinni í Fjóluhvammi. 

Aðalbjörg: Það er nú eins og mig 
rámi eitthvað í það. En svo er hætt 
við, að þessar sprengingar þínar 
hafi feykt öllum endurminningum, 
í sambandi við hvamminn, út í veð- 
ur og vind. 

Aðalsteinn: Ósköp vorum við þá 
heimsk og sentimental, Borga. 

Aðalbjörg: Gott ef ekki var. 

Aðalsteinn: En nú erum við það 
ekki lengur. 

Aðalbjörg: Vonandi ekki. Það er 
einhver munur að hafa rólega geðs- 
muni og láta vitið ráða fyrir sér, 
en að leyfa viðkvæmninni og til- 
finningunum að toga sig eins og 
asna á eyrunum. 

Aðalsteinn: Þú ert sérlega skýr 
kona, Borga. 

Aðalbjörg: Manni veitir ekki af 
að halda heilum sönsum þar sem 
allir þjást af tilfinningavímu. Veistu 
hvað maður sagði við mig nýlega 
— stór og gervilegur maður, — 
hann sagði að viðkvæmnin væri sú 
eina leið, sem drottinn rataði til 
mannshj artans. 

Aðalsteinn: Mikið bölvað þvaður! 

Aðalbjörg: Hann sagði að mann- 
legar tilfinningar væru geislar og 
skuggar af hugsunum guðdómsins. 

Aðalsteinn: Hystería, Borga. Hrein 
og bein hystería. 

Aðalbjörg: Hann gerir tilfinning- 
unum og vitinu jafnhátt undir 
höfði, og kallar viðskiftalífið barna- 
legt aurabrask. 

Aðalsteinn: Þarna eru íslending- 
ar lifandi komnir! Þeir verða aldrei 
að mönnum hér á íslandi. Ekki svo 
að skilja, að mér standi ekki á sama 
um þá — alla nema þig og móður 
mína. 



FJÓLUHVAMMUR 


29 


ASalbjörg: Eg hélt þér mætti 
standa á sama um mig. 

Aðalsleinn: Nei, Borga. Ekki eftir 
að hafa talað við þig núna. Og þér 
stendur heldur ekki á sama um mig. 

Aðalbjörg: Það er nú nokkuð 
öðru máli að gegna, þar sem heims- 
frægur maður á í hlut. 

Aðalsieinn: Og er það þá aðeins 
auðurinn, en ekki eg sjálfur, sem 
þér er ekki sama um? 

Aðalbjörg: Þættistu nokkur mað- 
ur, værir þú eignalaus? 

Aðalsieinn: Er það þá aðeins 
eigna minna vegna, að þú hefir 
aldrei gifst? 

Aðalbjörg: Eg held að það sé 
áreiðanlega eitthvað til í því. Finst 
þér það ekki skynsamlegt af mér, 
að hafa haft taum á tilfinningum 
mínum, þar sem auður þinn var 
annars vegar? 

Aðalsieinn: Á eg að skilja það 
svo, að þú — að þér hafi þótt vænt 
um einhvern annan en mig? 

Aðalbjörg: Eg sé ekki, hvað það 
kemur málinu við. Eg hélt eg hefði 
sannfært þig um, að eg hefi lært 
að láta vitið ráða fyrir mér. 

Aðalsieinn: En það er ómögulegt, 
að þú sért búin að gleyma því, sem 
okkur fór á milli, þegar við bund- 
um heit okkar. 

Aðalbjörg: Blessaður vertu! Við 
vorum ekki með rjúkandi ráði. Hve- 
nær var það annars? Þú ert þó viss 
um að þig misminni ekki? 

Aðalsieinn: Eg hélt þú gleymdir 
seint nóttinni í hvamminum. 

Aðalbjörg: Ja, svona er það nú 
samt. Það hefir verið meira en 
víma í mér þá nótt. Eg hefi verið 
dauðadrukkin — af tilfinningum. 
(Hlær). 

Aðalsteinn: Eg er ekki að spauga, 


Borga, og eg skil ekki, hvaða hlát- 
ursefni þú finnur í — í endurminn- 
ingunum um trúlofun okkar. 

Aðalbjörg: Mér finst lítið vit í, 
að tala alvarlega um loforð, sem 
gefið var fyrir tuttugu árum síðan, 
í því ástandi, sem við vorum þá — 
heimsk og sentimental, eins og þú 
sagðir áðan. 

Aðalsieinn: Hefir þú þá aldrei 
hugsað til mín í öll þessi ár? 

Aðalbjörg: Sei, sei, jú. Blöðin 
hafa verið full af fréttum um gengi 
þitt í Vesturheimi; svo hefir móðir 
þín oft minst á þig við mig. 

Aðalsieinn: Eg á ekki við það, 
heldur hitt — hefirðu ekki þráð 
afturkomu mína? Ekkert langað til 
að — að sjá mig? 

Aðalbjörg: Eg veit varla hvað eg 
á að segja um það. Á meðan 
Borga var heimsk og sentimental, 
þráði hún víst hann Steina. En nú 
eru þau búin að fá fult vit. Við 
skoðum hlutina í ljósi skynseminn- 
ar, og það ljós þola þrárnar ekki. 
Þær veslast upp og deyja, komi þær 
út úr rökkurmóðu tilfinningavím- 
unnar. 

Aðalsieinn: Laukrétt! 1 verkleg- 
um umsvifum mínum í Vesturheinn 
gleymdi eg þér, eða réttara sagt, 
henni Borgu litlu, hafði enga löngun 
til að mæta henni framar. Enda 
hefir hún ekki látið sjá sig. 

Aðalbjörg: Og þú getur hugsað 
þér að hún sé dáin. Þú hefir þó 
ekki kviðið fyrir að rekast á hana? 

Aðalsieinn: Eg kvíð aldrei neinu. 
En það hefði verið rétt eftir öðru, 
sem áhrærir komu mína til íslands, 
að móðursjúk meykerling hefði 
hermt upp á mig gömul loforð, sem 
gefin voru í hálfgerðri vitfirring 
og algerðu hugsunarleysi. 



30 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Aðalbjörg: Og nú get eg glatt 
þig með því, að eg, að minsta kosti, 
hermi ekki upp á þig nein loforð, 
og ætlast, vitaskuld til þess sama a£ 
þér. En hvað er það eiginlega, sem 
þér hefir blásið á móti, síðan þú 
komst til landsins? 

Aðalsteinn: Eg get varla sagt að 
eg geti gert mér grein fyrir því. 
Mér finst, eða réttara sagt fanst þar 
til eg fann þig, að eg væri á þess- 
ari ferð minni að eyða tímanum tii 
ónýtis. ísland er of lítið fyrir mig. 
Eg hefi hér ekkert að gera þar sem 
fáeinar hræður draga fram lífið á 
því, að veiða fisk og rölta í kringum 
kindur. Ef þeir smíða bát, eða brúa 
læk, eða reisa húskofa, er uppi fót- 
ur og fit, og öll blöð landsins — 
þessir líka bölvaðir sneplar — 
básúna stórvirkið. Og svo er altaf 
verið að guma af fegurð landsins, 
sögu landsins, frægð landsins, þó 
gæti hver meðal-skussi í Ameríku 
keypt alt heila móverkið, væri hann 
nógu vitlaus til að leggja fé sitt í 
annað eins fyrirtæki. 

Aðalbjörg: Eg skil þessa afstöðu 
þína gagnvart íslandi, eftir að þú 
hefir lifað og starfað á hinu mikla 
og auðuga meginlandi Vesturheims. 

Aðalsteinn: Og það er þessi 

glöggskygni þín, þetta skýra ljós 
skynsemi þinnar, sem bætir mér 
upp öll vonbrigðin. 

Aðalbjörg: Þó eg geti nú ekki rétt 
í svipinn gert mér ljósa grein fyrir 
því, hvernig álit mitt á hlutunum 
er þér svo mikið áhugamál, gleður 
það mig engu að síður, að geta 
dregið ögn úr vonbrigðum þínum. 

Aðalsteinn: Eg held eg geti skýrt 
þetta fyrir þér, Aðalbjörg. Þó eg sé 
auðugur maður, koma stundum að 
mér leiðindaköst; og mér finst eg 


vera þá eitthvað svo einmana Fé- 
lagsmenn mínir og starfsbræður eru 
allra bestu og skemtilegustu menn, 
en eg get aldrei nálgast þá, eins og 
þeir nálgast hver annan, þegar þeir 
hafa kastað af sér áhyggjum dags- 
ins. Og þessi einangrunar tilfinn- 
ing mín fer vaxandi eftir því, sem 
árin færast yfir mig. Það er því 
ekkert smáræði, að hafa fundið 

þig — 

Aðalbjörg: Fundið mig! (Hlær). 
Eins og eg hafi ekki altaf verið vís. 

Aðalsteinn: Þú hefir verið töpuð 
mér, eða réttara sagt, eg vissi ekki 
að þú varst til. En nú ert þú það 
eina gull, sem eg kæri mig um að 
finna á íslandi. 

Aðalbjörg: Það skyldi nú verða 
til þess, að þú hættir gull-leitinni í 
Fjóluhvammi! 

Aðalsteinn: Eg bjóst aldrei við að 
f-inna þar svo mikið gull, að það 
svaraði kostnaði að grafa eftir því. 
Eg gerði það meira til þess, að stór- 
blöðin vestra héldu nafni mínu 
þannig á lofti, að eg gleymdist ekki 
í bráðina. Með öðrum orðum, eg 
þurfti á öflugri auglýsingu að halda, 
um þessar mundir. 

Aðalbjörg: Og sprengdir upp 

Fjóluhvamm til þess að Vesturheimi 
skildist, hversu stór og sterkur þú 
ert. 

Aðalsleinn: Eg er viljugur að 
bæta þér upp fyrir hvamminn. 

Aðalbjörg: Og með hverju? 

Aðalsteinn: Öllu, sem eg á. 

Aðalbjörg: (horfir fast á hann. 
Þögn): Hvað? 

Aðalsteinn: Skildurðu mig ekki? 
— Eg er fastráðinn í að giftast þér. 

Aðalbjörg: Takk. 

Aðalsteinn: Borga! Hvað gengur 
að þér! Geturðu ekkert sagt, þegar 



FJ ÓLUH VAMMUR 


31 


eg býð þér — bið þig um að verða 
konan mín? 

Aðalbjörg: Nei, nú er eg alveg 
orðlaus. Þetta er svo — ber eitt- 
hvað svo brátt að. Eg þarf að at- 
huga það frá öllum hliðum — í 
ljósi skynseminnar. (Þögn). 

Aðalsíeinn: Þykir þér þá ekkert 
vænt um mig? (Ætlar að leggja 
arminn um herðar hennar. Hún 
stendur upp). 

Aðalbjörg: Það kemur ekki mál- 
inu við. Og eg vona að við eitrumst 
ekki af íslenskri tilfinningavímu, 
svo að við stígum neitt óhappaspor. 
(Horfir á hann). Svei mér ef eg 
held ekki að íslenska andrúmsloftið 
sé að svífa á þig. (Hlær). 

Verkamaður (kemur frá vinstri 
— kallar): Er Aðalsteinn Hamar 
hér? 

Aðalsieinn (hleypur upp): Hvað 
viltu mér? 

Verkamaður: Verkstjórinn sendi 
mig hingað, og biður þig að koma 
eins fljótt og þú getur. 

Aðalsieinn: Hvað er að? Hefir 
nokkuð komið fyrir? 

Verkamaður: Við síðustu spreng- 
inguna féll stykki úr Tröllasæti. og 
þó meginið af því hryndi fram í 
sjó, hljóp talsverð skriða niður í 
hvamminn og eyðilagi bæði áhöld 
og annað fyrir okkur. 

Aðalsieinn: The damn idiots! 

Verkamaður: (í vandræðum): Ja, 
það veit ekki; en verkstjórinn vill 
fá að vita, hvort hann eigi að halda 
áfram. 

Aðalsieinn: Eg held þetta hel— 
rusl megi hrynja fyrir mér. 

Verkamaður: Ja, hann heldur 
sprengingunum áfram þar til þú 
skipar honum að hætta. 


Aðalsieinn: Eg skal koma. Sástu 
hestinn minn? 

Verkamaður: Hann er hérna við 
bæjarvegginn. 

Aðalsieinn: Þú mátt fara. (Verka- 
maður fer). Eg kem aftur, Borga. 
Segðu mömmu það. Vertu blessuð 
á meðan. (Fer. — Þögn. — Spreng- 
ing). 

Ásdís (í bæjardyrunum): Hvar er 
Aðalsteinn? (Kemur út). 

Aðalbjörg: Hann þurfti að skreppa 
út í hvamminn, en kemur strax til 
baka. Verkstjórinn vildi hafa tal 
af honum. 

Ásdís: Kanske hann skipi þeim 
að hætta þessum sprengingum. 
(Leiksviðið kippist til. Þær líta hver 
á aðra undrandi). Hvað var þetta, 
Borga? 

Aðalbjörg: Eg veit það ekki. 
Ekki var þetta sprenging. 

Ásdís (lágt): Það var jarðskjálfti. 
(Sjómennirnir koma yfir malar- 
kambinn frá vinstri. Þeir bera sitt 
barnslíkið hvor. Þær standa agn- 
dofa. Dauðaþögn). Æ, guð minn 
góður! Hvar ætlar þetta að enda? 

1. Sjómaður: Það er nú á enda 
fyrir þessum aumingjum. Þau eru 
bæði steindauð. 

(Aðalbjörg leggur arminn um 
mitti Ásdísar. Þær koma ekki upp 
orði). 

2. Sjómaður: Við sáum þau verða 
undir skriðunni. 

1. Sjómaður: Og hún steindrap 
Manna litla strax. 

2. Sjómaður: Hún lifði heldur 
ekki lengi; og það var víst óráð á 
henni, því hún bað mig, ef eg fyndi 
ígulker, að gefa Manna það. 

Aðalbjörg: Það er best að bera 
líkin inn í bæinn. Við skulum hag- 
ræða þeim á meðan þið farið og 



32 


TÍMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉL AGS ÍSLENDINGA 


látið foreldrana vita um slysið. 

(Þeir ætla inn í bæinn. — Jarð- 
skjálfti. — Ausan gýs. Leiksviðið 
nötrar. Grjóthrun. Mökkur yfir 
Ausunni. Ásdís lítur upp á klettinn 
til hægri). 

Ásdís: Jesús, guðs sonur! (Stytt- 
an steypist fram af klettinum og 
fellur við fætur hennar. Höfuðið 
brotnar af bolnum). Steini minn! 
(Hún krýpur og strýkur steinhöfuð- 
ið). Æ, guð hjálpi okkur, Steini 
minn! (Það dimmir í lofti), 


Aðalbjörg: Komdu, Ásdís mín. 
Aðalsteinn kemur bráðum. 

Ásdís (sinnir henni ekkert): Steini 
minn, Steini minn, blessað barnið 
mitt! (Rær og klappar steininum). 

Aðalbjörg (Ráðalaus. Rankar við 
sér. Kallar): Ragnar! (Fer út til 
vinstri). Ragnar! Elsku Ragnar! 
Rödd Ragnars: Eg kem. 

(Það dimmir). 

TJALDIÐ. 

—Samið sumarið 1931. 


Týsfórnin 

Efiir Dr. Svein E. Björnsson 

Það skeði hér fyrrum, er Loki var laus 
og lygin fór staflaus á ról. 

Hún guðunum lagði sín lymskunnar ráð 
í leyni, er hún svikræðin fól. 

En guðirnir sátu að veislum í vé, 
sem voldugum höfðingjum ber. 

Og Ásgarð þeir höfðu til öryggis reist 
gegn árás frá jötnanna her. 

En guðirnir vissu að í veðrinu bjó 
mörg viðsjá og allsherjar raun; 

því Loki gat Úlfinn og Orminn og Hel 
við Angurboðu, á laun. 

Alt ilt myndi í vændum og óhapp margt ske, 
er af þeirra móðerni stóð: 

En faðernið væri þó verra í reynd; 
hið vélráða lyginnar blóð. 

Og Alfaðir sendi því orminn á haf 
að annast hin jarðnesku skaut. 

En Hel gaf hann Niflheim, og níu lönd með 
og nægtir af vistum hún hlaut. 

En úlfurinn heima í Ásgarði lá, 
alinn á ljúffengum mat. 

Og Týr var sá eini, sem treystandi var, 
og tjónkað við skepnuna gat. 


TÝSFÓRNIN 


33 


En svo kom það óðum og örar í ljós 
að Úlfurinn klóraði og beit. 

Er fjöturinn Læðing þeir lögðu á hann, 
hann læðinginn hæglega sleit. 

Og svo þegar Alfaðir Dróma á hann dró 
hann drap sig úr fjötrinum þeim. 

Og nú voru góð ráð hjá guðunum dýr, 
með Gleipni í Svartálfaheim. 

Af konunnar skeggi og kattarins dyn 
var keðjan í dvergsmiðju hert. 

Af bjarnarins sinum og bjarganna rót 
og brugðin með fuglshráka um þvert. 

Þá andi sjálfs fiskjarins treysti hennar tog 
og tilbúinn fjöturinn var. 

í lynghólma Ámsvartnis Úlfurinn rann 
og Æsirnir bundu hann þar. 

En þó var eitt skilyrði, er skyldi þeim sett, 
ef skyldi hann leggjast í bönd: 

“Mig Gleipnir ei fjötrar, uns alvaldur ás 
í úlfskjaftinn fram selur hönd.” 

Og Æsirnir litu hver annan á víxl 
er opnaði skepnan sinn kjaft. 

En Týr rétti hönd sína ótrauður inn, 
og úlfinn þeir lögðu í haft. 

Er Úlfurinn braust um svo brakaði grund; 
í böndunum strengdum þá söng. 

En Týr þar í hólminum hönd sína lét 
í hlæjandi guðanna þröng. 

Því Úlfinn þeir höfðu nú fjötrað til fulls 
og festina dregið um Gjöll. 

Og niður í moldina greypt hann við grjót, 
og goðin því fögnuðu öll. 

Er Úlfurinn gapti og grátbað um lausn 
guðirnir hlógu því meir. 

Og sverði þeir skutu í hið goðfræga gin 
grenjandi í slefu og leir. 

En elfur þar hafði sín upptök þann dag 
með aðstreymi, fossum og þröng, 

er nefnd var í fyrndinni Framtíðarvon, 
þar fossandi í gljúfrum hún söng. 


13. október, 1941. 



Fræðimaðurinn Halldór Hermannsson 

Eítir prófessor Richard Beck 


Ágætlega fer á 
Jpví, að rit, sem 
tengir heiti sitt sér- 
staklega við þjóð- 
rækni, flytji frá- 
sagnir um þá menn, 
er mest og best hafa 
unnið að því að 
túlka fræði vor og 
m e n n i n garerfðir, 
sögu vora og bók- 
mentir, og kynna 
þau efni erlendum 
þjóðum. Því að 
þjóðrækni, í orðsins 
sönnustu og dýpstu 
merkingu, er rækt- 
arsemi v i ð æ 11 
manns og erfðir; 
það, að meta og gera frjósöm í lííi 
manns og annara þau menningar- 
legu og sögulegu verðmæti, sem 
þjóð manns hefir fengið börnum 
sínum í arf. 

í hópi þeirra manna íslenskra að 
fornu og nýju, sem sýnt hafa slíka 
þjóðrækni í verki með víðtækri út- 
breiðslu-starfsemi erlendis í þágu 
íslenskra fræða og menningar vorr- 
ar, skipar dr. phil. Halldór Her- 
mannsson, prófessor við Cornell- 
háskóla í Ithaca, New York, mikinn 
heiðurssess. Það var þá einnig til- 
ætlunin, að grein um hann og fræði- 
starf hans kæmi hér í ritinu í til- 
efni af sextugs-afmæli hans (6. 
janúar 1938), en það fórst fyrir af 
ástæðum, sem hér verða eigi raktar. 
Skal nú að nokkuru úr því bætt, þó 


að hér verði aðeins 
um harla stuttorða 
lýsingu að ræða á 
margþættri starf- 
semi hans, fremur 
en um ævisögu eða 
mannlýsingu, eins 
og það er venjulega 
skilið. Hinsvegar 
hefir ævistarf hans 
verið svo samfelt og 
fallið í svo beinan 
farveg að settu 
marki, að saga víð- 
tæks fræðslu- og 
fræðistarfs hans er 
að mjög miklu leyti 
ævisaga hans, og 
drjúgum meir en 
ytra borð hennar, því að í verkum 
hans, eins og störfum allra heil- 
lundaðra manna, speglast skapgerð 
hans og áhugaefni. 

Halldór Hermannsson er Rangæ- 
ingur að ætt og kynjaður vel, og 
sver sig í ættina bæði að ásýndum 
og skaphöfn. Að loknu stúdents- 
prófi á lærða skólanum í Reykjavík 
vorið 1898, hóf hann laganám í 
Kaupmannahöfn. Ekki átti það 
samt fyrir honum að liggja, að 
verða sýslumaður á íslandi, þó að 
hann hefði vafalaust orðið aðsóps- 
maður í þeim sessi og röggsamt 
yfirvald, jafn mikið glæsimenni og 
hann er og skörulegur í framkomu. 
En þó ætla eg, að það hafi verið 
íslandi og íslenskum fræðum hið 
mesta happ, að hugur hans snerist 



FRÆÐIMAÐURINN HALLDÓR HERMANNSSON 


35 


frá laganámi að fræðimensku. 
Snemma á Kaupmannahafnar-árum 
sínum komst hann í kynni við 
Willard Fiske, hinn mikla íslands- 
vin og bókasafnara, og fór með 
honum til Flórens til þess að skrá 
hið íslenska bókasafn hans. Var 
hann síðan á vegum Willard Fiske 
og vann með honum að ýmsum 
fræðistörfum og útgáfum. Að pró- 
fessor Fiske látnum (1905) varð 
Halldór Hermannsson bókavörður 
við hið fræga safn íslenskra bóka, 
er Willard Fiske hafði gefið Cornell- 
háskóla, og jafnhliða kennari þar í 
norrænum fræðum. Hefir hann 
gegnt því starfi síðan og átt heima 
í Ithaca, að undanteknu árinu 1925- 
26, er hann var bókavörður við 
Árna Magnússonar safnið í Kaup- 
mannahöfn. í meir en tvo áratugi 
hefir hann verið prófessor í Norður- 
landamálum og bókmentum við 
Cornell. 

Starf hans er því aðallega þrí- 
þætt: —- háskólakenslan, bókavarð- 
arstarfið og ritstörfin, en mjög flétt- 
ast þó störf þessi saman í eina 
heild, eins og frekari frásögn um 
þau leiðir glögt í ljós. 

I. 

Þó að bókavarðarstarfið og rit- 
störfin hafi verið meginþættirnir i 
starfi Halldórs Hermannssonar í 
Cornell, hefir hann samhliða þeim 
haft með höndum kenslu í norræn- 
um fræðum frá því að hann gerðist 
þar bókavörður fyrir meir en 35 
árum síðan; enda hefir Norðurlanda- 
máladeild háskólans, undir hand- 
leiðslu hans, skipað öndvegissess 
meðal slíkra deilda vestan hafs, að 
því er íslensk fræði snertir. 

Hann hefir kent bæði forna ís- 


lensku og nýja, og var um langt 
skeið eini háskólakennari í Vestur- 
heimi, er kendi nýmálið ásamt forn- 
málinu. Auk þess hefir hann flutt 
og flytur árlega (vitanlega á ensku) 
fyrirlestra um norræna menningu, 
sögu og bókmentir. Er það orðinn 
álitlegur hópur nemenda, sem 
stundað hafa nám hjá honum í ís- 
lensku og öðrum Norðurlandamál- 
um, hvað þá þeir, er fræðst hafa 
um norræn efni af háskólafyrir- 
lestrum hans. Getur sá, er þetta rit- 
ar, borið um það af eigin reynd, 
að sama alúð og vandvirkni ein- 
kenna kenslu hans sem ritstörf 
hans. 

En áhrif Halldórs Hermannssonar 
sem kennara hafa, eins og liggur í 
augum uppi, náð langt út fyrir 
veggi kenslustofu hans og bókasafns 
þess, er hann veitir forstöðu. Þau 
hafa borist víða um Vesturheim 
með nemendum hans, sérstaklega 
þeim, sem einnig hafa gerst kenn- 
arar, sumir hverjir í norrænum 
fræðum og germönskum. Koma þau 
áhrif meðal annars fram í ritstörf- 
um á því sviði eða um skyld efni. 
Eitt lítið dæmi þess er þetta: Árið 
1932 kom út í hinu kunna tímariti 
The American Scandinavian Review 
góð ensk þýðing á hinni snildarlegu 
smásögu Jóns Trausta, “Þegar eg 
var á fregátunni” eftir konu eina 
að nafni Bertha Thompson. Fór eg 
að grenslast eftir því, hver þýðand- 
inn væri, og kom það þá á daginn, 
að hún hafði stundað íslenskunám 
hjá Halldóri Hermannssyni. Þarf 
þá ekki langt að leita skýringarinn- 
ar á áhuga nefndrar konu á íslensk- 
um bókmentum. Fer fjarri því, að 
hér sé um einsdæmi að ræða í 
flokki nemenda hans. 



36 


TÍMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Þá hefir hann eigi unnið lítið 
fræðslustarf í íslands þágu með því 
að svara öllum þeim sæg af fyrir- 
spurnum um íslensk efni og norræn, 
sem honum hafa borist úr mörgum 
áttum síðan hann hóf kenslustarí 
sitt í Cornell fyrir meira en aldar- 
þriðjungi. Enda er það segin saga, 
að Halldór Hermannsson er óspar á 
það, að mikla öðrum af sínum mikla 
og víðtæka þekkingarforða á ís- 
lenskum fræðum og norrænum; 
þeim, sem fást við þau fræði hérna 
megin hafsins, verður einnig tíðum 
til hans leitað. Eigi eru þær þá 
heldur fáar bækurnar í þeim fræð- 
um, er komið hafa út hér vestra, 
þar sem hans er þakklátlega minst 
í formála fyrir aðstoð og hollar 
bendingar. 

II. 

Bókavarðarheitið er fyrir löngu 
síðan orðið fasttengt við nafn Hall- 
dórs Hermannssonar í munni landa 
hans austan hafs og vestan, og víst 
mun hann láta sér það virðingar- 
nafn vel líka, enda sæmir það hon- 
um flestum betur. 

Þegar hann tók við forstöðu ís- 
lenska bókasafnsins í Cornell að 
Willard Fiske látnum, var það orðiö 
8600 bindi, en nú er það kringum 
20,000 bindi, stærst og fjölbreyttast 
íslenskt bókasafn, að undanteknu 
Landsbókasafni íslands og Konungs- 
bókhlöðu í Kaupmannahöfn. Hefir 
safnið því meir en tvöfaldast að 
bindafjölda síðan Halldór Her- 
mannsson tók þar við bókavörslu, 
en Willard Fiske hafði búið svo um 
hnútana fjárhagslega, að safnið 
gæti haldið áfram að kaupa íslensk- 
ar bækur og merkustu rit um ísland 
á erlendum málum. Með árvekni 
og hagsýni hefir Halldóri Hermanns- 


syni tekist að afla safninu árlega 
meginhluta þeirra bóka, er koma út 
á íslensku, eða nær allra slíkra 
bóka, og helstu rita um íslensk efni 
á öðrum tungum. Hefir það eitt 
sér verið ærið verk og umhugsunar- 
frekt. Jafnframt hefir hann ann- 
ast um alla hirðu á safninu með 
þeim hætti, að óhikað má til fyrir- 
myndar teljast. Byggi eg þá stað- 
hæfingu á kynnum mínum af safn- 
inu árum saman, og hafa aðrir, sem 
þar hafa verið við nám eða fræði- 
iðkanir, sömu sögu að segja. 

En Halldór Hermannsson hefir 
gert miklu meir en að afla safninu 
nýrra rita og hirða um það að öðru 
leyti. Hann hefir gefið út bókaskrár 
yfir Fiske-safn, er réttilega hafa 
taldar verið til stórvirkja, en stofn- 
anda safnsins entist eigi aldur til 
að vinna það verk. Bókaskrár þess- 
ar (1914 og 1927), sem eru nærri 
þúsund blaðsíður í stærðarbroti, að 
frátöldum efnisskrám, gefa ágæta 
hugmynd um auðlegð og fjölbreytni 
Fiske-safns fram til 1926; og nú er 
þriðja bindi þeirrar bókaskrár á 
uppsiglingu og mun verða svipað að 
stærð og annað bindi hennar. Munu 
fæstir gera sér í hugarlund, hvílíka 
elju og nákvæmni samning slíks 
verks útheimtir, enda fórust dr Páli 
Eggert Ólasyni þannig orð um fyrsta 
og aðalbindi þess, sem er 755 bls., 
auk inngangsritgerðar (í ritdómi í 
Skírni 1914): “Það er skjótast af að 
segja, að þetta rit er hið mesta stór- 
virki, sem innt hefir verið af hönd- 
um í íslenskri bókfræði fram á 
þenna dag. Það má teljast ærið 
ævistarf einum manni að hafa leyst 
af höndum eitt slíkt verk sem þetta. 
Og er þó með enn meiri fádæmum, 
með hvílíkri vandvirkni og vísinda- 



FRÆÐIMAÐURINN HALLDÓR HERMANNSSON 


37 


legri nákvæmni verkið er unnið og 
útgefið.” 

Auk þess hefir Halldór Hermanns- 
son gefið út sérstaka skrá (1917) 
yfir rúnarit safnsins, allstórt rit og 
jafnvandað hinum fyrri. 

III. 

En ritaskrár hans yfir Fiske-safn, 
þó umfangsmiklar séu og efnisríkar, 
eru ekki nema nokkur hluti af rit- 
störfum hans, og er það órækur 
vottur þess, hversu ágætlega hann 
hefir notað sér aðstöðu sína til 
fræðiiðkana og hversu stórvirkur 
rithöfundur hann hefir verið, sam- 
hliða bókavarðarstarfinu, en rit- 
störf hans í heild sinni eru eðlilega 
nátengd því starfi hans. 

Verður þá fyrst fyrir ritsafnið 
Islandica, sem hann hefir ritað einn 
saman og gefið út nærri árlega síð- 
an 1908, en Willard Fiske hafði búið 
svo í haginn fjárhagslega, að í sam- 
bandi við safnið kæmi út á ensku 
ársrit um íslensk efni. Hefir eftir- 
maður hans fylgt þeim fyrirmælum 
með trúleik og prýði, því að út eru 
komin 28 bindi. 

Er ritsafnið alt, eins og til var 
ætlast, um ísland og íslensk fræði, 
en jafnframt kennir þar harla 
margra grasa, og ber það vitni um 
óvenjulega víðtæka þekkingu höf- 
undarins. Sérstaklega mikinn fróð- 
leik og traustan er þar að finna um 
íslenska bókfræði, því að nærri 
helmingur ritsafnsins er beinlíms 
þess efnis. 

Þar eru ítarlegar skrár yfir útgáf- 
ur og þýðingar af fornritum vorum 
— íslendingasögum, Fornaldarsög- 
um Norðurlanda, Noregskonunga- 
sögum, og Eddunum — og yfir rit 
og ritgerðir um þau. Samskonar 
skrár eru þar einnig yfir það, sem 


ritað hefir verið um norsk lög og 
íslensk í fornöld. 

Nánar skoðað, eru ritaskrár þess- 
ar að eigi litlu leyti bókmentasaga 
þjóðar vorrar í megindráttum; á 
það sérstaklega við um skrárnar 
yfir útgáfur og þýðingar íslenskra 
fornrita. Lítum t. d. á viðauka- 
skrána yfir Islendingasögur (1935). 
Hún sýnir ljóslega, hve útgáfur af 
þeim, þýðingar þeirra og bókmentir 
um þær hafa aukist erlendis á síð- 
astliðnum aldarfjórðungi. Einkar 
lærdómsríkur og eftirtektarverður 
er viðaukinn um þau skáldrit, sem 
samin hafa verið og ort á því tíma- 
bili út af Islendingasögum, og færir 
það mönnum kröftuglega heim 
sanninn um víðfeðm og djúptæk 
áhrif íslenskra fornbókmenta er- 
lendis, en það er samtímis talandi 
vottur um lífsgildi þeirra og list- 
gildi. 

Hvað merkust og veigamest bók- 
fræðilegra rita safnsins eru þó IX. 
og XIV. bindi þess, um íslenskar 
bækur á 16. og 17. öld, því að þar 
er farið eldi tiltölulega lítt numið 
land í fræðum vorum. Hefir höf- 
undurinn gengið víða á rekana, 
þegar hann var að viða að sér í 
skrár þessar, því að íslenskar bækur 
frá umræddum öldum eru í ýmsum 
háskóla-bókasöfnum Norðurálfu, þó 
að margar þeirra sé að vísu að 
finna í Fiske-safninu. En þessi bók- 
fræðilega lýsing nefndra alda varp- 
ar einnig björtu ljósi á íslenska 
menning þeirrar tíðar, sé sú lýsing 
rétt lesin. 

Bókfræðilegs efnis, þó þau séu í 
ritgerðaformi, eru einnig XIX. og 
XXIII. bindi ritsafnsins, Icelandic 
Manuscripís og Old Icelandic 
Literaíure, enda nefnir höfundur- 



38 


TÍMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


inn hið síðara “bókfræðilega rit- 
gerð.” Eru bindi þessi náskyld að 
innihaldi, því að hið fyrra er yfirlit 
yfir sögu og söfnun íslenskra hana- 
rita, en hið síðara greinir frá út- 
gáfum og þýðingum íslenskra forn- 
rita. 

Nokkura sérstöðu innan ritsafns- 
ins hefir VI. bindi þess (Icelandic 
Authors of To-Day), þó að það sé 
að talsverðu leyti bókfræðilegs 
efnis. En það er skrá yfir íslenska 
rithöfunda vorra daga, þeirra, er á 
lífi voru, þegar ritið kom út (1913). 
Eru þar gagnorð æviágrip þeirra og 
talin helstu rit þeirra og ritgerðir. 
og bók þessi því hið handhægasta 
yfirlitsrit þeim, er kynnast vilja ís- 
lenskum nútíðarbókmentum. Myndi 
nýtt bindi um sama efni með þökk- 
um þegið af mörgum. 

Þá eru í ritsafninu vandaðar út- 
gáfur ýmsra íslenskra rita frá fyrri 
öldum, svo sem Lof lýginnar eftir 
Þorleif Halldórsson, skemtilegt rit 
aflestrar og all-merkilegt, þar sem 
það er elsta stæling á Norðurlönd- 
um (frá 1703) af hinu heimsfræga 
ádeiluriti Erasmusar frá Rotterdam, 
Lof heimskunnar. Ennþá merki- 
legri er þó hin prýðilega útgáfa 
Halldórs Hermannssonar af íslend- 
inga bók (XX. bindi ritsafnsins), á- 
samt enskri þýðingu af henni, sem 
út kom Alþingishátíðarárið. Fylgir 
útgefandi henni úr hlaði með ítar- 
legri og skarplegri inngangsritgerð; 
en sömu skil gerir hann öðrum út- 
gáfum ritsafnsins og bókfræðilegum 
bindum þess, og er stórmikið á öll- 
um þeim inngangs-ritgerðum að 
græða. 

Um íslenska kortafræði fjalla tvö 
bindin (1926 og 1931), en höfundur- 
inn hefir á síðari árum lagt sérstaka 


stund á rannsóknir í þeirri fræði- 
grein. Er fyrra bindið um landa- 
bréfagerð þeirra frændanna Guð- 
brands og Þórðar Þorlákssonar 
biskups, er voru brautryðjendur í 
þeim fræðum á íslandi, en hið síð- 
ara saga kortagerðar af íslandi frá 
fyrstu tíð. Bæði eru ritin myndum 
prýdd og uppdráttum; en sagnfræð- 
ingum og landafræðingum er sér- 
staklega mikill fengur að ritum 
þessum, því að þar er margt nýtt 
dregið fram í dagsljósið. 

Fjögur bindi safnsins eru um ein- 
staka menn og ritstörf þeirra: Jón 
Guðmundsson and His Naiural 
History of Iceland (1924), Eggert 
Ólafsson (1925), Sir Joseph Banks 
and Iceland (1928) og Sæmund Sig- 
fússon and the Oddaverjar (1932). 
Eru þau öll vel samin og hin fróð- 
legustu. Bókin um afskifti Josephs 
Banks af íslandsmálum ræðir eigi 
aðeins um merkan kafla í fjölþættri 
starfsemi þess athafna- og vísinda- 
manns, heldur einnig um einkar 
athyglisverðan þátt í stjórnmála- 
sögu íslands. Ættarsaga þeirra 
frændanna, Sæmundar fróða og 
Oddaverja, er prýðisgott rit, einkum 
eru síðari kaflar þess veigamiklir, 
auðugir að rökföstum og merkileg- 
um athugunum. 

ítarlegust saga íslenskra blaða og 
tímarita niður til ársins 1874, sem 
enn hefir samin verið, er í XI. bindi 
Islandica (1918); en næsta bindi er 
greinargóð ritgerð um íslenskt mál 
og fróðleg um margt. 

Halldór Hermannsson er manna 
fróðastur um Vínlandsferðirnar, en 
um það fjalla tvö bindi Islandica- 
safnsins (1909 og 1936). Hið fyrra 
er bókfræðilegt yfirlit, en hið síðara 
(The Problem of Wineland) tekur 


















FRÆÐIMAÐURINN HALLDÓR HERMANNSSON 


39 


til ítarlegrar athugunar Vínlands- 
ferðirnar sjálfar, í ljósi hinna fornu 
heimilda og merkustu kenninga 
fræðimanna, sem rannsakað hafa 
það efni og ritað um það. Höfund- 
urinn hefir einnig ritað merkileg- 
ar ritgerðir á íslensku og ensku um 
þetta efni, meðal annars hér í rit- 
inu; einnig má geta þess, að hann 
var fenginn til að rita um það efni 
í nýjustu útgáfuna af alfræðiritinu 
Encyclopaedia Brilianica. 

Síðustu tvö bindi safnsins eru að 
efni til nátengd hinu mikla riti höf- 
undar um skrautlist íslenskra hand- 
rita, og verður getið í sambandi við 
það. 

Þó að hér hafi verið farið mjög 
fljótt yfir sögu, má öllum augljóst 
vera, að þetta mikla ritsafn Halldórs 
Hermannssonar hefir að geyma 
marghliða og merkilegan fróðleik 
um íslenskar bókmentir, sögu vora 
og tungu, enda er það aðalverk 
hans, ásamt með hinum miklu bóka- 
skrám hans yfir Fiske-safnið, og 
staðfesta þau verk hans þá skoðun, 
að höfundurinn sé mesti bókfræð- 
ingur íslenskur á síðari tímum. 
Hefir hann á því sviði unnið mikið 
og merkilegt brautryðjandastarf. 
Það er einnig löngu viðurkent af 
fræðimönnum víðsvegar um lönd, 
að Islandica-ritsafnið sé ómissandi 
öllum þeim, sem fást við norræn og 
íslensk fræði. En mörg rit þess eru 
engu síður við hæfi fróðleikshneigðs 
almennings heldur en fræðimanna. 

Og þetta ritsafn hefir borið hróð- 
ur íslands víða um lönd; það hefir, 
eins og dr. Sigurður Nordal sagði 
(í Skírni 1933), þegar átt drjúgan 
þátt í því, að efla iðkanir íslenskra 
fræða meðal enskumælandi þjóða. 


IV. 

Auk aðalverka sinna, sem að ofan 
eru talin, hefir Halldór Hermanns- 
son ritað fjölda greina og ritdóma 
í íslensk blöð og tímarit beggja 
megin hafsins, og í amerísk tímarit, 
að ótöldu smáriti á dönsku um ís- 
lendinga í Vesturheimi. Verður það 
eigi lítið safn, þegar samin verður 
heildarskrá yfir rit hans. 

Ennþá merkilegri yfirleitt eru þó 
útgáfur þær af íslenskum ritum, 
auk þeirra í Islandica-safninu, sem 
hann hefir átt hlut að á síðustu ár- 
um. Hann ritaði mjög merkilegan 
formála (á ensku og íslensku) um 
sögu prentlistarinnar á Islandi að 
útgáfunni að Guðspjallabók Ólafs 
biskups Hjaltasonar (1562), einni af 
elstu prentuðu bókum á íslensku, 
sem út kom 1933 í ritsafninu Monu- 
menta Typographica Islandica, sem 
hinn danski bókfræðingur og ís- 
landsvinur Ejnar Munksgaard gef- 
ur út, en dr. S. Nordal annast um 
ritstjórn á. 

Einnig ritaði Halldór Hermanns- 
son eigi síður merkilegan formála 
á ensku að útgáfunni (1932) af 
Fríssbok (Codex Frisianus) 1 hinu 
glæsilega safni Munksgards af ljós- 
prentuðum útgáfum af íslenskum 
skinnbókum (Corpus codicum Is- 
landicorum medii aevi), en Fríssbók 
er merkasta handrit Heimskringlu. 
sem nú er við lýði. 

í sama safni 1935 kom út eitt hið 
mesta og merkasta rit, sem Halldór 
Hermannsson hefir samið, Icelandic 
Illuminated Manuscripts of the 
Middle Ages, og er sú bók einstæð 1 
fjölþættum bókmentum þeim, sem 
ræða um fræði vor hin fornu. Hér 
er fyrsta sinni safnað í einn stað 
völdum sýnishornum af bókaskrauti 



40 


TÍMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉL AGS ÍSLENDINGA 


íslenskra handrita, smámyndum og 
skrautlegum upphafsstöfum. Er rit 
þetta því mikilvægur skerfur til 
sögu norrænnar og íslenskrar listar. 
En auk þess sem höfundurinn safn- 
aði efninu og valdi í þessa miklu 
og fallegu bók, sem lýsir skrautlist 
íslenskra handrita um þriggja alda 
skeið (1200-1500), skrifaði hann á 
ensku ítarlegan og fróðlegan inn- 
gang um íslenskt bókaskraut, er eyk- 
ur stórum á gagnsemd og gildi rits- 
ins. En með því var grundvöllur- 
inn lagður að framtíðar-rannsóknum 
á þessu sviði íslenskrar handrita- 
fræði. 

Sjálfur hefir Halldór Hermanns- 
son haldið áfram rannsóknum á því 
sviði með síðustu tveim bindum 
Islandica-safnsins. Hið fyrra þeirra 
(1938) er útgáfa af brotum þeim, 
sem til eru af íslensku þýðingunni 
af hinu fræga miðaldariti, Physi- 
ologus, en það var safn dýralýsinga, 
sem voru táknræknar og siðfræði- 
legar að öðrum þræði. Hið síðara 
(1940), Illuminated Manuscripts of 
the Jónsbók, ræðir um bókaskraut 
í handritum þeirrar frægu lögbók- 
ar frá 16. og 17. öld. Báðum þessum 
bókum, sem prýddar eru ljósprent- 
uðum myndum, lætur höfundurinn 
fylgja gagnorðan og fræðandi for- 
mála. 


Framúrskarandi vandvirkni og 
nákvæmni einkenna hin mörgu 
fræðirit Halldórs Hermannssonar, 
og hann er maður smekkvís að sama 
skapi. Jafnframt hefir hann, eins 
og dr. S. Nordal sagði um hann í 
afmælisgrein í Nýja Dagblaðinu 
(1938), sýnt það í ýmsum ritum sín- 
um, “að hann er bæði hugkvæmur 
maður og skarpskygn.” 

Merkilegar tillögur hans (sjá eink- 
um Islandica 1933) um bætt skipu- 
lag á útgáfu íslenskra fornrita vöktu 
mikla athygli og hafa þegar borið 
þann ávöxt, að ný tilhögun var gerð 
á stjórn Árnasafns í Kaupmanna- 
höfn, og hefir hin nýja safnnefnd, 
sem hann á sæti í, gert ráðstafanir 
um útgáfur íslenskra fornrita 1 sam- 
ræmi við tillögur hans; en heims- 
stríðið hefir, illu heilli, orðið 
þröskuldur á vegi þeirra fram- 
kvæmda. 

Ritstörf Halldórs Hermannssonar 
bera því fagurt vitni sjaldgæfri 
fræðimensku hans og mikilli elju; 
en þau bera því eigi síður vitni, að 
höfundurinn er víðmentaður heims- 
borgari jafnframt því sem hann er 
sannur íslendingur, sem er heill og 
heiður þjóðar sinnar hugstætt al- 
vörumál. 




Skjöldurinn 

Eflir Krisiján Pálsson 

(Einar skálaglam gaf Agli Skallagrímssyni skjöld þann er Hákon jarl hafði gefið honum). 


Heim úr langferð hetjan komin var, 
hermannlegur þótti enn á velli. 

Fætur traustir, að þó færðist elli, 
vígmannlegar vopnin enginn bar. 

Enn var bringan breiða hvelfd og sterk, 
beyglaus svipur, fullur þróttur arma, 
sem í mótvind mannrauna og harma 
unnið höfðu ótal frægðarverk. 

Undir breiðum brúnum hetjumanns 
brunnu eldar hyggju, þrótts og vilja. 

Hvað sem bjó í brjósti mátti ei dylja, 
svo var stór og falslaus hugur hans. 

Enn var biturt bryntröll fullhugans, 
besta stoðin frænda, vina og granna, 
ógnarvöndur ójafnaðarmanna; 
gott var skjól í skugga höfðingjans. 

Nú til hvílu garpur aldinn gekk; 
góð er hvíldin ferðalúnum manni, 
sér hann þá, hvar inst í rekkju ranni 
skreyttur gulli skjöldur mikill hékk. 

Skjöld svo fagran fyr ei leit hann þar; 
frétti hver þann eigi; mæla sveinar: 

“Þann hinn góða grip þér færði Einar 
skálaglam, sem hér að húsum bar.” 

“Nætur þrjár þín, Egill, Einar beið; 
ekki sæma lengur þótti að dvelja. 
Konungsskjöldinn væna kvaðst því velja 
konungsskáldi, og kátur burt svo reið.” 

Víst mun elli Egil leika grátt; 
engum þökkum launar hann gjöf svo fríða.— 
“Söðlið hest minn, hart skal eftir ríða; 
drepa Einar,” Egill mælti hátt. 



42 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


“Víst mun þessi gjöf til gjalda sjá 
gjöldin í'ull þau Einar hjá mér taki. 

Skil eg það: í nótt hann vill eg vaki, 
skjaldar þessa lof í ljóði að tjá. 

Nú mun Hákon Hlaðajarlinn flár 
hirðskáldi og góðum vini týna. 
Konungssveini kært mér væri að sýna 
hvort ei ennþá bítur benjaljár.” 

“Marga átti eg illa vökunótt, 
ein þó verði langstæðust í minni. 
Konungsfangi, er beitti eg braglist minni 
að sefa Eiríks ofsa- og heiftarþrótt. 

Geði tregu konungslof eg kvað, 
kært þó væri ljóðfimi að sýna, 
hefði ella fagnað fjöri að týna 
óttalaus við Eiríks blóðgan nað.” 

“Vakti eg enn, er Ægir Böðvar sveik; 
ekki um fjör, en vit mitt tafl eg þreytti, 
þar mig Óðinn brögðum illum beitti 
en til hefnda vopn mín reyndust veik. 
Þær mér Óðinn bölva-bætur gaf 
Böðvars varða að reisa í dýru ljóði; 
betri en manngjöld mörg í þungum sjóði. 
Vakti eg einn, er öld í næði svaf.” 

“Nú, í elli engum duga má, 

Egils ró og næturfrið að skerða. 

Fyr skal þungan brand í blóði herða, — 
þó mun ógreitt Einars fundi að ná.— 
Fyr var Agli ærið lítil þraut 
óðs við stál að kveikja bragarneista. 

Þess má enn, að gamni, gjarnan freista; 
skoðum, sveinar, skjöldinn Einarsnaut.” 

Fyr en svefn á Egils augu leið 
ort hann hafði skjaldarbraginn dýra. 
Geymt mun verða gullið ljóða skýra 
meðan brosa blóm við andans meið.— 
Þegar skapið gengur berserksgang, 
gömul sár á ný í huga blæða, 
stormar ofsa geyst í geði æða: 

Ljúf er hvíld við ljóð að þreyta fang. 



Norður á Ross 

Hálfsönn saga eflir Þorsíein Þ. Þorsleinsson. 


Aldrei þessu vant, kunni fólkið 
engin deili á Manna A. Thorsdal 
þegar honum skaut upp einn sumar- 
daginn norður á íslendinga stræt- 
inu Ross í Winnipeg. Hann leit út 
fyrir að vera innan við þrítugt, hár 
og herðibreiður, fríður í andliti en 
þó karlmannlegur,- Úr augunum 
skein oft gletni og stundum sást í 
þeim kankvís glampi, þegar hann 
var spurður í þaula um eitthvað, 
- sem hann kærði sig ekki um að 
svara. Hann settist að í einu borð- 
ings-húsinu, og þar vitnaðist það, 
að hann hét fullu nafni Ármann og 
vax Ármannsson, og hafði lengi 
dvalið suður í Bandaríkjum, langt 
fyrir sunnan allar íslenskar nýlend- 
ur. 

Fólkið, sem flestu smíðar skóinn, 
jafnvel þeim fótum, sem ekki eru 
til, sagði að ættnefni hans benti til, 
að hann værj- kynjaður úr Þóris- 
dal á íslandi, og mundi því kominn 
af útilegumönnum. En það eitt 
sagði hann af sjálfum sér, að hann 
kæmi sunnan ur Ríkjum, væri ó- 
kvæntur, ættaður úr fegurstu sveit- 
inni á íslandi, ætti til stórhöfðingja 
að telja í framættir, búið síðustu 
árin með amerísku fólki, en hefði 
haft löngun til að kynnast bæjar- 
brag höfuðborgar Islendinga í Vest- 
urheimi. 

■ Manni talaði ensku líkt og inn- 
fæddur Jankí, og íslensku mikið 
hreinni en þá var alment siður í 
Winnipeg. En af því hann var öllu 
betur búinn og með öðrum blæ en 


þá var títt hjá íslendingum, vakti 
hann strax talsverða athygli hjá 
flestum, og öfund hjá sumum. 

Ross, sem snýr í austur og vestur, 
og heitir því avenue þar í borg en 
ekki stræti, því þau snúa í norður 
og suður, var þá enn í íslenskum 
blóma sínum með tvær hálf-íslensk- 
ar götur á hvora hlið í Pacific að 
norðan og Elgin að sunnan — og 
raunar fleiri götur og stræti þar í 
kring, sem voru dálítið íslenskar, 
og bergmáluðu líka oft hið forna 
og rómantíska mál landanna, og 
stundum svo hátt, að ekkert heyrð- 
ist til engil-saxneskunnar nema fá- 
ein hræðileg blótsyrði, þegar hún 
heyrði ekki lengur til sín. 

Sléttan, sem lá nokkuð fyrir 
sunnan íslendinga, milli Notre 
Dame og Portage avenue en vestur 
af Sherbrook stræti, — og litlu síð- 
ar varð, og er enn, aðal heimkynm 
Islendinga í Winnipeg, og Sargent 
avenue þeirra meginstöð, — var þá 
að byrja að byggjast með nýju 
fjöri, nýjum strætum og nýjum 
húsum, svo heita mátti, að boom-ið 
bærist norður til landanna með 
hamarshöggunum og sagarhljóðinu 
úr suðrinu, á meðan Ross og næstu 
göturnar þar í kring biðu íslenskrar 
afturfarar, nýrrar járnbrautalagn- 
ingar og meira reyks, hrörnunar og 
sumstaðar auðnar. 

Á þessum fyrstu árum tuttugustu 
aldarinnar, bjuggu yfirmenn og 
undirgefnir á Ross, embættismenn 
og skurðakarlar. Þar var íslenskt 



44 


TÍMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉL AGS ISLENDINGA 


prestsetur, kirkja, samkomustaður 
og ritstjórar. Þar voru nokkrar ís- 
lenskar verslunarbúðir, og allmörg 
matsölu- og gisti-hús (borðingshús), 
þótt ekki væru þau öll stórhýsi né 
hefðu mörg þægindi að bjóða, nema 
mismjúka sófa og velvaggandi 
ruggustóla, og einstöku hlýjar dún- 
sængur að heiman í járnbeðunum. 
En íslensk gestrisni, íslenskt viðmót 
og íslensk tunga, sem hljómaði oft- 
ast nær og víðast hvar um alt hús- 
ið, var gestunum máske eins dýr- 
mætt þá og nútíðar þægindin eru 
þeim nú, sem læra aðeins það mái- 
ið, sem flutt var hingað frá Bret- 
landi, og skilja nú ekki lengur 
tungu forfeðra sinna frá íslandi. 

Þá var óvíða rafmagn og vatn i 
húsum þar, sem flest voru án kjall- 
ara og hituð með ofnum á vetrum. 
Var oft misjafn hitinn í mestu hörk- 
unum. En á sumrin í hitunum, urðu 
menn víðast hvar enn sveittari í 
húsum þessum vegna þess óyndis 
úrræðis, að neyðast til að berja frá 
sér húsflugurnar, sem reyndu að 
kroppa mann í framan og nörtuðu 
í hvern matarbita, sem á borð var 
borinn. Þessu voru íslendingar ó- 
vanir að heiman og kunnu því illa, 
að láta þessa vængjuðu varga ræna 
sig björginni við nefið á sér, sem 
þær káfuðu einnig í. Börðust þeir 
við flugurnar eins og víkingar og 
slóu þær í hel hrönnum saman. 

Sumir menn vöndust samt flug- 
unum furðu vel eins og hitanum, 
sem þurkaði þá upp á brennandi 
sumrum, eða nepjunni, sem frysti 
anda þeirra á helköldum vetrum. 
Þeir vöndust þessu smám saman 
líkt og einhverju óumflýjanlegu, 
sem náttúra hvers lands dembir á 
börn sín og fósturbörn, rétt eins og 


Norðlendingar venjast svo vel þok- 
unni og hafgolunni, og Sunnlend- 
ingar slagviðrunum og suddanum. 
að þeir virðast varla vita af þeim 
vegna vanans, fyrr en þeir þekkja 
mismuninn af eigin reynd. Samt 
voru ýmsir á þessum árum farnir 
að flýja heljuna og hitann í Rauð- 
árdal og sléttunni miklu um miðbik 
landsins, norðan og sunnan landa- 
mæranna, og komnir vestur á 
Kyrrahafsströnd í jafnara og við- 
feldnara loftslag, þó að einnig þar 
þreytti suma þokukendar haustrign- 
ingar. 

Þá átti Bjartur Dagsson hinn 
hláturmildi heima á einu borðings- 
húsinu í íslendinga hverfinu, sá 
hinn sami sem fór út í River Park 
með Gunnu þeim til skemtunar, en 
misti hana til Englendingsins, eftir 
því sem stendur í einu fornkvæði 
Vestmanna, og síðustu skrif að 
heiman herma, að nú sé einnig að 
verða landlægt þar með margar 
Heima-Gunnur, á sama hátt og fyrir 
tæpum 40 árum vestan hafs, þegar 
þær útfluttu, sem bjuggu á Ross og 
í grendinni, breiddu út faðminn í 
Parkinu. 

Þannig endurtekur sagan sig á 
hverjum mannsaldrinum. 

í þessu íslenska hverfi, át hinn 
mishepni hugsuður, Jón frá Strympu 
í Nýja íslandi, sína miklu kýrkets 
dagverða, sem Gunnsteinn skáld 
skýrir frá í sögum sínum, því auk 
alls vinnulýðsins, hýstu og fæddu 
borðingshúsin á Ross og næstu 
strætum marga sveitabændur, þegar 
þeir voru á starfs- og kynnis-ferð- 
um sínum, eða að leita sér atvinnu 
í hinni ungu höfuðborg Manitoba 
fylkis. Þar settust einnig stundum 
að nýkomnir innflytjendur að heim- 



NORÐUR Á ROSS 


45 


an, sem vildu stunda atvinnu í 
borginni. En fengist hún ekki, voru 
þeir þar vanalega stutt og fóru út í 
sveitir til bændanna, því þó að fæði 
og húsnæði, færi vanalega ekki 
fram úr þrem dollurum um vikuna 
fyrir karlmenn, og nokkru minna 
fyrir konur, þá var þeim ofraun að 
borga það, sem ekkert áttu. 

Bóndi sá, er seldi Manna A. 
Thorsdal fæði og húsnæði hét 
Magnús og var Arason, fátækur 
fjölskyldumaður, sem vann nú orð- 
ið við smíðar en hafði áður á árum 
mokað í hinum djúpu strætaskurð- 
um fyrir bæinn, sem enn var þá 
alltítt hjá íslendingum, þótt Gall- 
arnir, sem íslendingar nefndu svo 
af lítilli þekkingu, væru í þann veg- 
inn, að draga þá flesta upp á skurð- 
bakkann og síga sjálfir niður. 

Magnús hafði verið á ýmsum 
stöðum vestan hafs, en naut sín 
hvergi vel og gat ekki fest rætur. 
Hann var góðlegur sýnum og vildi 
vera mikill íslendingur, fremur 
greindur og vel að sér bóklega, en 
enginn hyggindamaður á heims- 
vísu, ör og nokkuð fljótráður, reik- 
ull í trú sinni, gruflandi og fljótur 
að verða fyrir áhrifum annara. 
Hann var hrekkjalaus maður og 
stundum auðtrúa þegar slægir menn 
áttu í hlut. Hafði oft verið illa á 
hann leikið, sérstaklega í kaupum 
verðlausra hlutabréfa í ónýtum nám- 
um og þess háttar, sem auglýsinga 
skrumið hóf þá stundina upp til 
skýjanna. 

Kona Magnúsar hét María Brands- 
dóttir. Hún var hin mesta ágætis 
kona. Þrátt fyrir hin miklu hús- 
störf hafði henni gefist tími til að 
kenna börnum sínum að lesa ís- 
lensku. Einnig hafði hún séð um, að 


þau eldri voru orðin sendibréfsfær 
á íslensku. Kvaðst hún kunna betur 
við, að þau gætu skrifað sér á 
móðurmálinu, þegar þau væru kom- 
in frá sér út í hinn mikla ensku- 
mælandi heim Norður Ameríku. 
sem tók íslendinga fastari tökum 
með hverju árinu sem leið, og gerð- 
ist djarftækari til kvenna þeirra, 
bæði með kvonbænum og lausatök- 
um. En almenn var íslensku kensla 
þá ekki í Winnipeg, þótt einstöku 
heimili héldi barnakennara um 
tíma. Samt lærðu börnin þá miklu 
meira en nú að tala íslensku, meðan 
það íslenska góðæri stóð yfir, að 
foreldrarnir og flestir fullorðnir 
töluðu hana í heimahúsum, þótt all- 
bjöguð væri hún hjá sumum á þeim 
tímum, og yngra fólkinu hætti við 
að skjóta inn í enskum setningum 
til skýringar. En þá strax var far- 
ið að brenna við á mörgum heim- 
ilum, að börnin, sem erft höfðu 
rödd foreldranna en ekki mál þeirra, 
hefðu svo hátt á ensku í sinn hóp, 
að ekkert af því heyrðist, sem for- 
eldrarnir sögðu á íslensku, einkum 
ef þau voru farin að eldast og 
missa róminn. 

Elsta dóttir þeirra hjóna, og sú 
eina af börnunum, sem hér er get- 
ið, hét Jóhanna, oft kölluð Jóa og 
Hanna af íslendingum, en Joan og 
Joe af þeim, sem voru af breskum 
stofni. Hún var tæplega tvítug 
yngismey, úti og inni í skósíðum 
kjól, en með barðastóran strútsfjöð- 
urs-hatt þegar hún klæddi sig upp 
á og var til sýnis úti í pörkum eða 
inni í kirkjum og skemtisölum. Hún 
hefði sómt sér að vera tígulegasta 
drotningarefnið í öllum hvítra 
manna löndum, sem kóngsríkis 
nafn báru í þá daga, en íslendingar 



46 


TÍMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉL AGS ISLENDINGA 


hafa aldrei eignast íslenska drotn- 
ingu, nema þá að nafninu til, hafa 
heldur aldrei þurft að líta né lifa 
þann harmleik, að sníða af henm 
kollinn, eins og forfeður ofjarla 
þeirra í Vesturheimi. 

Jóhönnu var unnað af mörgum 
en öfunduð af fleirum. Fólkið sagðj 
að hún væri ein af þeim fáu fallegu, 
sem aldrei mundi elska sér til ó- 
happa heldur láta skynsemina ráða 
fyrir sér, velja þann æskilegasta úr 
hópnum og giftast honum. Enginn 
vissi hvort þetta var last eða lof. En 
mörg ung stúlka sunnan frá Notre 
Dame og norður á Logan avenue 
hefði viljað standa 1 sporunum 
hennar Jóu í þá daga. 

En hún var fornsinna, þegar til 
ráðahags hennar kom, og ætlaði að 
láta foreldra sína ráða mestu í þeim 
efnum. Var þessi erfð og eldri sið- 
ur enn nokkuð ríkjandi hjá Islend- 
ingum, en fór þó þverrandi eftir 
því sem æskan náði meiri völdum 
og víkkaði út ríki sín í löndum ensk- 
unnar, sem af henni voru síðar 
unnin af nýrri æsku. 

Á alþýðuskólanum hafði Jóhanna 
lokið námi sínu snemma, gengið 
síðan nokkura vetur á hærri skóla 
og kynt sér einnig verslunarfræði. 
Nú var hún orðin bókari og vann 
fyrir góðu kaupi hjá ríkum kaup- 
manni á Aðalstræti. Og þó að það 
væri þá alls ekki orðið eins al- 
gengt og nú er, að ungmenni sitt af 
hvorri þjóð stofnuðu með sér hjóna- 
band, þá hafði fólkið, sem flestu 
veitir eftirtekt, orðið þess vait, að 
William Morrison, kallaður Bill, 
sonur eigandans, myndarlegur pilt- 
ur liðlega tvítugur, gat hvergi haft 
augun nema þar sem hún var. Hann 
hafði oft boðið henni með sér á 


skemtanir, sem hún stundum þáði. 
En þrátt fyrir það vissu menn ekki, 
þótt þeir gætu sér til, um tilfinn- 
ingar Jóhönnu gagnvart piltinum, 
því engum duldist, að þetta var á- 
litlegri ráðahagur en útlendri, ís- 
lenskri stúlku, og bláfátækri í 
þokkabót, þótt stórfögur væri, 
bauðst að öllum jafnaði í Winnipeg 
enn sem komið var. 

Það var engu líkara en allir aðr- 
ir aðdáendur Jóhönnu drægi sig í 
hlé, samstundis og þegjandi, þegar 
Bill kom til sögunnar. Hvað höfðu 
þeir að bjóða? Og svo biðu þeir 
eins og aðrir eftir því, að trúlofun 
þeirra yrði opinberuð. Því þótt 
ótrúlegt þætti í þá daga, var það 
haft fyrir satt, að foreldrar Bills 
hefðu látið sér það um munn fara, 
að þau gætu ekki samvisku sinnar 
vegna sett sig á móti því, að sonur 
þeirra ætti jafn yndislegan ungling. 

Alt þetta var foreldrum Jóhönnu 
ljóst og sáu hvert stefndi, því Bill 
hafði stundum talað við þau, þegar 
hann sótti hana á skemtanir, eða 
þegar hann fylgdi henni heim til 
sín. Raunar voru þeim ógeðfeldar 
giftingar milli þjóða, sem töluðu 
sína tunguna hvor og áttu sínar ó- 
líku sögur að baki sér, lögðu mis- 
munandi og oft mjög ólíkt gildi og 
mat á fjölda margt, og áttu litlar 
sameiginlegar hugsanir saman nema 
þær, sem heyrðu til nýbygðinni í 
borgum og sveitum, ræktaðar á 
barnaskólum og bornar út í hérlent 
þjóðlíf. En flest þetta var al-breskur 
arfur að undirstöðu, ásamt ame- 
rískri þekkingu sunnan úr Banda- 
ríkjum, sem var nauðsynleg þessu 
nágrenni, sérstaklega í verklegum 
efnum og nýungum, og blandaðist 
að mestu óafvitandi hinum breska 



NORÐUR Á ROSS 


47 


stórveldis stíl og starfsmáta þeirra 
ára til meiri jafnaðar og mannrétt- 
inda fjöldans. 

Enn voru þó þeir tímar við lýði, 
að af fjölda manns var íslendingur- 
inn álitinn hráefni, sem breskt og 
bandarískt hyggjuvit og hagsýni 
væri að ummynda í vestræna, verð- 
mikla verslunarvöru, þótt álitið á 
íslendingum hefði samt alment far- 
ið stórbatnandi á þeim rúma fjórð- 
ungi aldar, sem þeir voru búnir að 
eiga heima í löndum Vesturheims. 
Hversu fegnir sem íslendingar í 
Winnipeg vildu iíta á sig sem jafn- 
oka þeirrar þjóðar, sem þeir bjuggu 
með, þá gátu þeir það ekki í þess- 
um bresk-canadiska heimi, sem af- 
vopnaði þá öllum sínum kjörvopn- 
um, fleygði í ruslið erfðagripum 
þeirra, og fékk þeim sín vopn og 
sína gripi í hendur, sem þeir aldrei 
höfðu áður séð né notað. Auk þess 
voru þeir svo fáir, að fyrst í stað 
var ómögulegt að knýja fram jafn- 
ræði við yfir drotnarana, sem þótt- 
ust mestir og voru það vegna atvik- 
anna og ástæðanna. 

Um þessar mundir leið enginn 
vinnufær íslendingur sáran skort, 
og sumir þeirra voru komnir í góð 
efni. En þó að fjöldinn væri fá- 
tækur og flestir yrðu enn að vinna 
með súrum sveita fyrir daglegu 
brauði, þá hvíldu margir sig yfir 
köldustu mánuði vetrarins, en aðal- 
lega vegna þess, að þá var litla eða 
enga vinnu að fá í Winnipeg, og 
flestum lausamönnum leiddist að 
fara í vinnumensku til bænda og 
hirða gripi þeirra fyrir lítil laun. 
í stað þess skemtu þeir sér margir 
vel í bænum, en eyddu þá oft öllu, 
sem þeir höfðu unnið fyrir um 
sumarið. Og þó að þessir ungu 


bæjarmenn, yrðu sumir seinna sjálf- 
stæðir bændur, verkgefendur eða 
aðrir athafnamenn, þá voru þeir 
flestir enn tvírætt efni í tengdasonu, 
ef vega skyldi þá á reiðslu afkomu 
og arðsvonar. 

Foreldrum Jóhönnu fanst það því 
of mikil ábyrgðar hluti, að setja sig 
á nokkurn hátt á móti því, að hún 
ætti þennan unga og efnilega Stór- 
Breta, sem stóð ekki einungis til 
að erfa ríkidæmi, heldur var arf- 
þegi síns mikla veldis, og naut sinna 
mannréttinda og þjóðréttinda í 
þessu nýbygða landi, eins og ætt- 
leggur hans hefði búið þar frá ó- 
munatíð, átt alt, stjórnað öllu, og 
verið rótfastur og vallgróinn frá 
kyni til kyns. 

Þessi er máttur sigurvegaranna 
frá eilífð til eilífðar. 

Þó gátu þau ekki annað en viður- 
kent það hvort fyrir öðru, en þó 
með dálitlu íslensku samviskubiti, 
að ef Jóa sín giftist Bill, þá gæti 
hún örugg og ókvíðin horft fram 
á ókomnu dagana. Og sjálf fundu 
þau dulinn styrk í þessum mægð- 
um, sem lyfti þeim svo lítið hærra 
upp — og yfir íslenska umhverfið 
og borðingshúsið. 

Auðvitað voru al-íslensku hjóna- 
böndin eðlilegri — og fallegri. En 
íslendingurinn var enn sem komið 
var svo vafasamur lukkupeningur 
vestra, og svo lítils metinn af hin- 
um breska almenningi, að nauða- 
fáir mundu öfunda þau eða Jóhönnu 
af þessháttar giftingu. 

Þannig var högum háttað, þegar 
Manni A. Thorsdal gerðist borðnaut- 
ur okkar hjá Magnúsi og Maríu. 

Það var ekkert klappað né klárt 
með Jóhönnu, þótt alt virtist stefna 
hraðfara að því, sem verða vildi, 



48 


TÍMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉL AGS ÍSLENDINGA 


og hann horfði á hina ungu og ó- 
lofuðu blómarós, sem fylti borðsal- 
inn angan og aðdáun, en sveif á 
sjálfan hann eins og sætlega krydd- 
að og fornt munkavín, sem yfir- 
skyggir hug og hjarta svo mjúkum 
myndum og mildum draumum, að 
unaður líður um líkama og sál. Eini 
og mikli mismunurinn var sá, að Jó- 
hönnu fylgdi enginn syngjandi höf- 
uðverkur morguninn eftir, né and- 
leg og veraldleg ógleði og ógeð eftir 
á. 

Manni var ekki einn af þessum 
undirfurðulegu útlendingum, sem 
héldu að þeir væru alstaðar fyrir, 
gutu augunum í laumi og flóttalega 
til stúlkna þeirra, sem hjartað unni, 
eða stóðu frammi fyrir þeim stein- 
þegjandi, óákveðnir og hálfbognir 
eins og spurningarmerki. En héldu 
þó samt, að nú hefðu þeir komið ár 
sinni vel fyrir borð, og látið þær 
skilja hvar þær gætu fengið sér 
mann. Svo biðu þeir þess með 
opinn munninn, að þær kæmu 
hlaupandi til þeirra, uns þeir vissu 
ekki fyrri til en Bretarnir voru bún- 
ir að taka þær frá augum þeirra og' 
loka þær inni í sínum eigin köstul- 
um, svo þeir sáu þær aldrei síðan 
— jafnvel ekki þótt þeir skotruðu 
augunum upp til glugganna, þegar 
þeir gengu fram hjá bústað þeirra. 

Nei. Manni var alinn upp í öðru 
sauðahúsi, þótt sviplíkt væri kyn- 
ið. Hann tók strax sama ráðið og 
Bill notaði: að bjóða henni með sér 
á ýmsar enskar skemtanir, sem 
hann vissi að ungum stúlkum þótti 
nautn að sækja og sómi að láta sjá 
sig á. Einnig bauð hann henni á 
íslendingadaginn og þær fáu skemt- 
anir, sem hinir lúnu Islendingar 
héldu í Winnipeg að sumrinu. 


Þar var hann oftast fremri Bill. 

Þegar haustið kom, urðu skemt- 
anir íslendinga fleiri og fjörugri. 
Þá streymdu menn til bæjarins 
utan úr þreskingu og annari bænda- 
vinnu með vasana fulla af pening- 
um og hjartað hlaðið löngun til að 
létta sér upp. Og alstaðar var Jó- 
hann boðin á þessar gleðistundir. 

En eins og enginn kann tveimur 
herrum að þjóna, þannig átti Jó- 
hanna óhægt með að skifta sér á 
milli þeirra, þegar tveir buðu henni 
sama kvöldið, hvort heldur var á 
sömu skemtunina eða sitt í hvorn 
enda bæjarins. Þá varð sá, sem 
fyrri var til oftast hlutskarpari. Og 
þótt hinni drotnandi stétt í Winni- 
peg þættu margir landar tómlátir 
og jafnvel drjólalegir í þá daga, þá 
varð Manni í þessari samkepni oft- 
ara en hitt á undan Bill, enda voru 
honum hæg heimatökin. 

Samt þóttust allir vissir um, að 
það yrði Bill en ekki Manni, sem 
sigur bæri úr býtum í þessum leik, 
og það höfðu foreldrar Jóhönnu 
einnig ákveðið, þótt Manni hefði 
hækkað mikið í áliti Winnipeg- 
manna, síðan honum fyrst skaut 
upp á Ross. En þau vildu ekki 
skifta sér af því, þó að hann skemti 
dóttur sinni, fyrst að þetta var nú 
einu sinni landsiður og hún virtist 
una því vel. Og svo virtist þetta 
líka ætla að flýta blessunarlega 
fyrir hinum æskilega enda þessara 
mála, því síðan Manni komst í spil- 
ið, þóttist Magnús hafa skilið það á 
Bill, að í stað þess að bíða næsta 
vors með að opinbera trúlofun sína 
eins og foreldrar hans vildu, svo 
þau fengju næg tækifæri til að 
þekkja hvort annað sem best, þá 
væri sér hugur á að koma því i 



NORÐUR Á ROSS 


49 


kring með haustinu, ef hann fengi 
talið þau á það, sem hann vonaðist 
til. Og það vonuðust þau Magnús 
og María líka til að yrði, svo Jó- 
hanna sín kæmist sem fyrst í ör- 
ugga höfn. 

Fyrst eftir að Manni kom til 
Winnipeg, leið svo hálfur annar 
mánuður um há-bjargræðistímann, 
að hann tók sér ekkert starf fyrir 
hendur, en skoðaði bæinn og kyntist 
athafnamönnum og starfsviðum. En 
þar sem á þeim árum var leikandi 
létt fyrir alla verkhæfa menn, sem 
ensku töluðu, að fá sér einhverja 
atvinnu um þetta leyti árs, og ís- 
lendingar töldu þá letina einn 
versta löstinn og vinnuleysið eitt 
mesta mótlætið, þá hugðu margir, 
að Manni væri “erki-bommari” og 
“amerískur vindbelgur.” 

Ekki lét hann uppi hvort hann 
kynni nokkurt handverk, eða hvort 
hann væri efnaður eða fátækur. 
Hann virtist enginn útsóunarmað- 
ur, en borgaði refjalaust skuldir 
sínar. Svo einn daginn var það 
altalað, að hann væri farinn að láta 
byggja þrjú hús fyrir sig suður á 
sléttunni, og þannig reyndist það 
líka. Þá kom annað hljóð í strokk 
landanna: smjörhljóðið, enda unnu 
þeir mest að smíði þeirra og líkaði 
vel við hann. Sjálfur vann hann 
ekki svo teljandi væri, en var þar 
til eftirlits og umsjónar, og virtist 
þekkja alt út í æsar, sem að bygg- 
ingum laut. Og svo var hann nask- 
ur í innkaupum og útsjónarsamur 
með efnið og vinnuna, að þeir, sem 
hjá honum unnu sögðust aldrei hafa 
þekt verkhygnari mann. 

Um haustið seldi Manni húsin. 
Töldu kunnugir menn hann hafa 
hagnast um 500 dollara á hverju 


þeirra. Einnig fréttist, að hann 
hefði um líkt leyti selt spildu með 
30 bæjarlóðum, skamt þaðan sem 
hann bygði húsin, sem enginn vissi 
hvenær hann hafði keypt. Var það 
almæli, að hann hefði grætt 100 
dollara á hverri lóð. En karlarnir 
stungu því að “honum Magnúsi á 
borðingshúsinu,” að heppinn hefði 
hann verið með borðmanninn, og 
ekki fhundi Manni þurfa að skulda 
borðið sitt þenna veturinn, ef hann 
yrði áfram í borði hjá honum. — Ja, 
svo sögðu þeir. 

Það er segin saga, að Manni var 
strax kominn í skrambi gott álit hjá 
þeim íslendingum. sem höfðu þá 
eina í hávegum, sem auðguðust, og 
létu þá verða þess vara með lotn- 
ingarfullu látæði og hrósyrðum, 
ekki síður þá en nú. Samt voru 
sumir þeirra svo öfundsjúkir, að 
með sjálfum sér vonuðust þeir til 
þess hálft um hálft, að þeir færu 
á hausinn og í hundana, og yrðu 
að fara að moka skít fyrir einhvern 
harðráðan verkstjóra, eins og þeir 
höfðu gert öll sín ár í henni Ame- 
ríku. Og ' þessi meinfýsi hinnar 
eilífu samkepni lífsins, varð oft 
meira en óskin tóm, enda mundu 
sumir eftir því úr “gamla búmm- 
inu” í kringum 1880, þegar eignir 
flestra braskaranna flæddu og verð- 
mætið var af þeim þvegið, en þeir 
stóðu sjálfir eftir allslausir og kind- 
arlegir í forinni, — að auður er 
valtastur vina, einkum sá nýfengni, 
og svo reyndist það sumum einnig 
á veltiárunum eftir aldamótin. 

Um þessar mundir þektust lítið 
hin nýju sambönd milli þessa heims 
og annars, meðal íslendinga í Win- 
nipeg. Þá var andatrúin ekki farin 



50 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


að flytja vestur að neinu ráði að 
heiman, því hún stendur sér en 
ekki í sambandi við hina fornu og 
ramm-íslensku trú á vofur, sem 
nokkrir vesturfarar fluttu með sér 
frá byrjun útflutninga, en sem misti 
einkennilega fljótt magn sitt og sér- 
kenni í umhverfinu nýja, dagaði 
uppi og gleymdist eins og alt, sem 
verður á eftir tímanum. 

En þó að andatrúin nýja væri ó- 
lík þjóðtrúnni á svipi og sálir fram- 
liðinni í líkamlegu gervi, sem oft 
birtist á liðnum öldum í ímynd 
hrellingar, harðleikni og vanmáttar 
hinnar þjáðu þjóðar, þá stóð hún 
nokkuð hliðstæð draumatrú margra 
íslendinga að fornu og nýju, þar 
sem draummaðurinn útskýrði margt 
dularfult úr annari tilveru fyrir 
þeim, sem svaf, og sagði honum 
stundum fyrir óorðna hluti líkt og 
sagnarandinn, sem er enn annað 
fyrirbrigði. 

Þó að íslendingar væru þá stutt 
á veg komnir með að rannsaka 
leyndardóma sálarinnar, þá hafði 
því þó verið trúað í allmörg ár af 
ýmsum mönnum suður í Bandaríkj- 
um, að hinir látnu gætu gert sig 
skiljanlega jarðneskum mönnum á 
ýmsan hátt. Þannig segir Booth 
Tarkington rithöfundur frá Indian- 
apolis frá því í sögu æskuára sinna: 
As I seem to me (1941), að þegar 
hann var 14 ára drengur (um 1882), 
hafi sumt af nánustu skyldmennum 
sínum látið borð hreyfast á óskilj- 
anlegan hátt, og fengið fréttir frá 
framliðnum frændum sínum og 
vinum, með því að spyrja þá og fá 
svör þeirra með vissum höggum 
borðsins, sem táknuðu orð og setn- 
ingar. Seinna komu lifandi miðlar 
í stað borðanna í Bandaríkjunum, 


þó að íslendingar þektu þá lítið ann- 
að en borðið, beggja megin landa- 
mæranna. 

Mörgum trústerkum löndum á 
gamla vísu, var lítt um þessar listir 
gefið, og mæltu líkt og gamli Tark- 
ington, afi Booth rithöfundar, sagði 
liðugum 20 árum áður, að það væru 
ekki hrekkir og svik mannlegs 
hyggjuvits, sem orsökuðu höggin, en 
þar sem þetta gætu ekki verið góðir 
andar frá himnaríki, vegna þess að 
ekkert stæði um þetta í biblíunni, 
þá hl-ytu þeir að vera frá hinum 
vonda. En íslendingar vissu þá ekki 
hvað sá karl hafði sagt, og nýjunga- 
girnin var svo mikil hjá þeim fáu, 
sem nokkuð vissu um þessar annars 
heims fréttir, hvað sem aðrir sögðu, 
að þeir stóðust ekki freistinguna, 
en lögðu sínar lúnu hendur á eld- 
húsborðið, stofuborðið eða hvert 
það borð, sem laust var þá stundina, 
og sátu í myrkrinu kringum það og 
væntu nýrra fyrirbrigða. 

Magnús Arason var einn þeirra 
landa, sem notaði borð til að leita 
frétta að handan, og varð nokkuð 
ágengt. Kvaðst hann hafa fengið 
þær upplýsingar um afa sinn og 
ömmu, sem fyrrum þóttu merkis- 
hjón, vel að sér og sómi sveitar 
sinnar, að þau hefðu valið sér það 
starf fyrir handan, að taka á móti 
öllum þeim íslendingum vestan 
hafs, sem týnt hafa niður móður- 
málinu, eða aldrei lært það svo vel, 
að þeir gætu hugsað og talað á 
íslensku um alla eilífð eins og hinir. 
sem að heiman komu. Grunaði 
Magnús, að þau gerðu þetta í minn- 
ingu um vesturför sína, því þau 
höfðu haft mikið dálæti á honum. 
en dóu úr einni landfarsóttinni vor- 
ið, sem hann var fermdur. 



NORÐUR Á ROSS 


51 


Stundum fékk Magnús einhverja 
af okkur borðnautunum til að 
styðja á borðið með sér. En þá 
kemur það alt í einu upp úr kafinu, 
að Manni A. Thorsdal hafði verið 
dá-miðill í meira en ár, lengst suður 
í Ríkjum, og talað þar í miðilsvefni 
fyrir munn ýmsra merkra anda, 
sem höfðu oft sagt furðulegri fréttir 
en nokkrum dauðlegum manni gat 
til hugar komið. 

Eins og gefur að skilja, snerti 
Manni aldrei á borðinu með Magn- 
úsi, og kvað þá aðferð of gamaldags 
og kauðalega. En þegar gestgjaf- 
anum varð kunnugt um miðilsgáfu 
hans, linti hann ekki látum og var 
ekki í rónni fyrri en hann fékk hann 
til að sýna sér hvað hann gæti. Og 
eftir eina kvöldstund viðurkendi 
Magnús, að aðferð hans bæri af 
sinni eins og gull af eiri, og yfirgaf 
borðið. Mat hann Manna drjúgum 
meira eftir en áður. Höfðu kunn- 
ingjar hans það eftir honum, að 
Manni væri sú stærsta andleg opin- 
berun, sem enn hefði birtst meðal 
íslenskra leikmanna á Ross. 

Af Manna er það að segja, að 
hann gerði þetta hálfnauðugur fyr- 
ir Magnús, og kvaðst ekki hafa ætl- 
að að láta bera á gáfu þessari, enda 
hefðu læknar ráðlagt sér, að hætta 
með öllu við miðilsstarfið, og svo 
færi það ekki vel saman við eigna- 
brask og húsagerð. 

Það varð að samkomulagi, þótt 
Magnúsi þætti súrt í broti, að eftir 
veturnætur skyldi hann aldrei 
framar biðja Manna að vera miðil. 
En vanalega var hann það ekki 
oftar en eitt kvöld í viku, og heldur 
stutt í hvert skifti. 

Eitt kvöldið, sem miðilsfundur 
átti að fara fram, hitti Jóhanna 


Manna einslega og sagði honum frá 
því blátt áfram, að nú væri BilJ 
búinn að biðja sín, og foreldrar 
hans hefðu samþykt það með hon- 
um, að þau gætu gift sig í haust eí 
þau vildu. Sjálf hafði hún svarað 
því einu, að foreldrar sínir réðu 
þessu algerlega fyrir sína hönd, en 
samþykki þeirra mundu þau telja 
nokkuð víst, og verið að ráðgera að 
tilkynna trúlofun þeirra um helg- 
ina. Hún kvaðst ekki vera búin að 
segja foreldrum sínum frá þessu, 
en Bill mundi ætla að sjá þau á 
morgun. — Svo horfði hún djúpt og 
alvarlega í augu Manna, og lét lófa 
sinn í fyrsta sinn snerta kinn hans 
undur létt og mjúkt. 

Þegar hann ætlaði að grípa hendi 
hennar, var Jóhanna öll á burtu, en 
hugsunum laust eins og eldingum 
yfir sál hans. 

Eftir marg-ítrekaðri beiðni Magn- 
úsar, átti einn af merkustu íslend- 
ingum nítjándu aldar, látinn fyrir 
mörgum árum, að svara því á 
fundinum í kvöld, hvort sjálfstæð 
og sérstæð þjóðerni væru til himna 
megin, eða hvort allar þjóðir rynni 
þar saman í eina heild og allar 
tungur í eitt alheimsmál. 

Eftir að fundur var settur, féll 
miðillinn fljótt að vanda í dásvefn- 
inn. Rétt á eftir tók ræðumaðurinn 
tiltekni sér bústað í honum, og 
sagðist eindregið játa fyrri spurn- 
ingunni en neita þeirri seinni. 

Síðan mælti hann á þessa leið: 

í heimi andans skiftist fólkið í 
flokka eftir þjóðerninu — þjóðarsál 
sinni — en ekki eftir þeim löndum 
eða ríkjum, sem það kann að hafa 
flutt til og búið í um lengra eða 
skemmra tímabil. Þannig eru 
dönsku kaupmennirnir, sem á ís- 



52 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


landi bjuggu, og börn þeirra, þótt. 
þar séu fædd, ætíð í hópi danskra 
anda, en forðast þá íslensku, enda 
eiga þeir sumir þar engum vinum 
að mæta, því fyrirlitningin gleym- 
ist seint. 

En þá sögu er að segja frá þeim 
löndum, sem “tugðu upp á dönsku” 
eins og Jónas komst að orði, að þá 
langar suma til að búa með Dön- 
um. Má þar sem dæmi nefna 
margan kaupmanninn, sem verslaði 
í seinni tíð á Islandi fyrir danska og 
skreið fyrir þeim en skammaði þjóð 
sína með miklu yfirlæti blóðugum 
skömmunum fyrir amlóðahátt, sóða- 
skap og leti, en arðrændi almúgann 
og batt skuldaklafanum svo fast 
að hálsi bændanna, að við heng- 
ingu lá. Þessir menn sigldu oft til 
kóngsins Kaupinhafnar og var þar 
tekið vel. En eftir dauðann lítur 
enginn Dani við þeim fremur en 
þeir væru skuggi af skorkvikindi. 
Nú verða þeir að gera sér það ao 
góðu, að eiga andlegt mötuneyti 
með þeim bræðrum sínum, sem 
þeir forsmáðu og féflettu. En eng- 
inn þekkir íslendinga rétt, sem 
heldur að þeir tapi minninu við 
umskiftin. Og svo standa þessir 
menn gagnvart eilífðinni eins og 
hálfir danskir dárar og hálfir ís- 
lenskir glópaldar, þar til þeir læra 
að þekkja þjóðeðli sitt á sannan 
hátt. 

Ekki eiga þær heldur sjö dagana 
sæla allar íslensku konurnar, sem 
giftust dönsku kaupmönnunum á 
íslandi, þó að márgar þeirra væru 
góðir íslendingar inst í sál sinni. 
Danir vilja hvorki heyra þær né 
sjá, svo íslendingar verða að sitja 
með þær, en þeim finst sér alstaðar 
ofaukið eins og gengur þegar karl- 


arnir þeirra eru annarsstaðar. . . . 

En eru þetta órjúfandi lög, sem 
gilda eins fyrir Vesturheim og 
Evrópu? greip nú Magnús fram í, 
móti allri góðri siðvenju, eins og 
þetta snerti hjarta hans, og honum 
hefði alt í einu dottið í hug Jó- 
hanna sín og kaupmannssonurinn. 

Miðillinn svaraði samstundis fyrir 
munn andans, sem hélt áfram ræðu 
sinni: 

Þetta er eðlislögmál, sem alstað- 
ar ríkir í þeim andans heimi, sem 
eg þekki. 

Fyrir handan eru menn ekki kall- 
aðir Vesturheimsmenn, þó að þeir 
hafi búið í löndum vesturálfunnar. 
Skotar, Englar, Velsbúar og írar, 
sem vestur fluttu, skifta ekki um 
þjóðarnafn sitt fyrir handan, hvort 
sem þeir hafa gert það í Ameríku 
eða ekki. Sama er að segja um 
allar aðrar þjóðir og þjóðarbrotin 
þar — eins lengi og þjóðarsál þeirra 
er vakandi. Og þó að hún s'ofm 
hjá sumum smáþjóðunum, eða sé 
öllu heldur stungið svefnþorn af 
stærri þjóðunum, sem hafa reynt og 
reyna enn, að bræða alla upp og 
endursteypa þá í sínum mótum, sem 
þeir kalla svo, en sem eru samsett 
úr ótal hlutum, sem fengnir eru 
sitt úr hverri áttinni, — þá nær sú 
tilraun þeirra ekki lengra en á 
grafarbakkann. Handan við dauð- 
ann, er ekki einungis þessum upp- 
steyptu sálum neitað um vistarveru 
með þeim, sem steyptu þær, og 
skipað í sinn upprunalega flokk, 
þar sem þær voru, og eins og þær 
voru eða áttu að vera, áður en þær 
umsteyptust, heldur sæta steypar- 
arnir sömu forlögum, því þjóðarsál 
er ekki mynduð á nokkrum manns- 
öldrum. 



53 


NORÐUR Á ROSS 


En þið getið ímyndað ykkur 
hvernig þeim muni líða með sjálfum 
sér svona fyrsta sprettinn, sem 
verða að læra alt að nýju hjá okk- 
ur vegna þess, að kynslóð sú, sem 
ól þá upp, gaf þeim engin andleg 
verðmæti í arf, af því hún gleymdi 
guði feðranna á gani sínu og flam 
eitthvað út í loftið, gróf borgarsíki 
og umturnaði grænni grundinm 
eins og blótneyti og bandvitlaus bú- 
fræðingur, en týndi hugsjón ald- 
anna úr heilanum og helgustu ætt- 
argiftu sinni úr hjartanu . . . 

Aftur greip Magnús fram í fyrir 
miðlinum og spurði dálítið æstur, 
að því er virtist af mæli hans: 

Já — en búa samt ekki þau hjón 
saman í andans heimi, sem guð og 
menn hafa samtengt á jörðunni, tii 
dæmis að taka hér í Winnipeg, þó 
að maðurinn, skulum við segja, sé 
breskur en konan íslensk? 

Miðillinn þagði í tvær eða þrjár 
mínútur, og ekkert rauf hina djúpu 
næturkyrð nema lágar ræskingar og 
lítilsháttar hóstakjöltur, sem íslend- 
ingar fluttu með sér að heiman, en 
magnaðist ætíð með haustinu og 
heyrðist oft á samkomum þeirra og 
Good-Templara-fundum á North 
West Hall, og í lúthersku og únítar- 
isku kirkjunum, og raunar alstaðar, 
þar sem fáeinir landar söfnuðust 
saman í sínu nafni. 

Jafnvel miðillinn, eða andinn, sem 
í honum talaði, gaf tvisvar frá sér 
veikt hljóð, því þegar einn landinn 
byrjaði, þá var öðrum hætt, rétt 
eins og þetta væri kitlandi hlátur- 
sýki, þótt það í rauninni. líktist 
meira hryglunni í kvífénu heima. 

Þegar miðillinn tók aftur til máls, 
kvartaði fregngjafi hans um truflan 


þá, sem spurningar ollu þegar grip- 
ið væri óvænt fram í hugsana-flutn- 
inginn frá öðrum heimi til þessa 
heims, sem án þess, og með öllum 
bestu skilyrðum fyrir hendi, væri 
miklu meiri örðugleikum bundinn 
og erfiðari, en nokkur menskur 
skilningur gæti gripið. En sökum 
þess, að af einlægum og fróðleiks- 
þyrstum huga hefði spurt verið, þá 
skyldi þó ekki svarið bresta. En 
fleiri spurningum gæti hann (and- 
inn) ekki svarað í kvöld. 

Þegar þessum athugunum var 
lokið, sneri andinn sér að spurn- 
ingu Magnúsar og lét miðilinn taka 
svo til orða: 

“Þeim er saman vera vilja 
verður sundur kipt á miðri leið; 
aðeins sjást og aftur skilja 
endurtekst um lífsins gervalt skeið,’' 

var eitt sinn kveðið á íslandi um 
jarðnesku ástina, en fyrir handan 
skilur dauðinn enga að, sem kjósa 
sér samieið og tengdir eru sálrænu 
sambandi. Þar mega hjón af sama 
þjóðarstofni halda. áfram um eilífð 
að búa saman ef þau vilja það bæði, 
og eru ekki fyrir löngu orðin oí 
þreytt hvort á öðru í jarðneska 
stríðinu. Einnig geta elskendur, 
sem var “kipt í sundur á miðri leið,” 
unnast í eilífri sambúð. En sam- 
líf karls og konu þar, er ekki bundið 
sömu böndum og hér. Hér magnar 
ástin sig á holdlegan hátt, en þar á 
andlegan, sem engu dauðlegu holdi 
er unt að skynja að fullu. Og þeg- 
ar hinum fyrra búningi er svift af 
elskendunum, þá er alls ekki víst, að 
eftir standi andlegir sálufélagar. 

En sál hvers manns, eins og hún 
birtist í líkama sínum á jörðinni, 
er fyrst og fremst partur úr sál 



54 


TÍMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉL AGS ÍSLENDINGA 


þjóðar sinnar, og verður einnig óað- 
skiljanlegur hluti hennar fyrir 
handan, eins langt fram og eg get 
hugsað mér eilífðina. 

Að sönnu þekki eg mest og best 
íslenskar sálir. En þó að okkur 
sýnist oft sitt hvað um endurminn- 
ingar okkar úr jarðnesku lífi, sem 
skifta okkur í ýmsa hópa, er heldur 
fjölga eftir því sem skoðanir ykkar 
verða margþættari á jörðinni og 
áhugamálin fleiri þar, þá sundrar 
það ekki þeim þjóðaranda og því 
þjóðareðli og þjóðarmagni, sem er 
arfþegi ríkisins, máttarins og dýrð- 
arinnar í andans heimi. Þessvegna. 
og þrátt fyrir alt, búum við saman 
út af fyrir okkur í eylendu okkar í 
ríki himnanna, og lifum eigin á- 
hugalífi til íslenskrar fullkomnun- 
ar við góðan orðstír, sem aldrei 
deyr. 

Þar geymum við ættartölu hvers 
einasta landa, og þar eru menn 
ekki rangfeðraðir, slept úr né bætt 
úr né bætt við liðum, eða raktir til 
óskyldra ætta, því þeir standa þar 
sjálfir ljóslifandi, með geislabaug 
minninganna um höfuð sér, og eru 
það ólíkt betri sönnunargögn en 
gömlu skræðurnar. 

Þær íslenskar konur, sem eg þekkj 
fyrir handan, búa allar í íslenska 
samfélaginu, hvert sem þær hafa 
farið um hnöttinn, hvar sem þær 
hafa átt heima og borið beinin, og 
með hverjum sem þær hafa búið 
og átt börn með. Hversu prýðilega 
sem hinn fagri líkami þeirra hefir 
kunnað við sig í útlöndum með 
framandi mönnum, þá eru sálir 
þeirra eins íslenskar í eðli sínu þeg- 
ar líkaminn sofnar, sem þær hefðu 
aldrei farið út fyrir landsteinana, 
eða þekt karla annara þjóða, hvort 


sem þær skilja þetta í sínu fyrra 
lífi eða ekki. 

Breti, sem býr með íslenskri konu 
sinni, er sami Bretinn eftir sem 
áður, og fer við aðskilnaðinn til 
síns breska samfélags, eða réttara 
sagt til þeirrar sálnadeildar úr 
breska heiminum, sem hann heyrði 
til. En sambönd ríkja eða heims- 
veldi þekkist ekki í öðru lífi. Og 
íslenska konusálin á ekki heima 
með skotskri, enskri, velskri eða 
írskri sál, fremur en þær sálir með 
þeim íslensku, hvað sem kroppun- 
um hefir áður liðið. 

Eins og enginn getur flúið frá al- 
föður lífsins af því að hann býr i 
okkur, eins flýr enginn frá sinni 
þjóðarsál, sökum þess, að hún er 
andi okkar og líf, sem einnig er 
einn þáttur hins mikla almáttar. 

Þessvegna safnast allir til feðra 
sinna í hinum andlega skilningi sem 
hinum líkamlega, því andinn hverf- 
ur til síns uppruna eins og holdið 
til jarðarinnar. 

Þetta er eðli alls sem lifir á öll- 
um stigum lífsins. 

En tækist einhverjum að deyða 
sína íslensku þjóðarsál og sinna 
niðja, annaðhvort með snöggri hug- 
arfarsbreytingu eða vanrækt og 
gleymsku margra mannsaldra, uns 
íslenska eðlið væri horfið svo al- 
gerlega, að þeir þektu ekki lengur 
uppruna sinn, og ekki væri lengur 
hægt að ákveða hvaða þjóðarsál 
þeir heyrðu til, þá er mér hulinn 
leyndardómur hvar þeir lenda, enda 
þekki eg ekki allar vistarverur hins 
andlega heims. 

Eg hefi lokið máli mínu í kvöld. 

Friður sé með ykkur. 

Strax á þessu kvöldi og næstu 



NORÐUR Á ROSS 


55 


dagana, var Magnús bóndi oft mjög 
hugsi, og hann gerði konu sína einn- 
ig mjög alvörugefna. Þau töluðu 
oft við dóttur sína, sem sýndist 
jafnvel glaðari eftir en áður, en 
trúlofunin var ekki opinberuð. 

Eftir hálfan mánuð var Jóhanna 
ekki lengur bókari hjá kaupmann- 
inum. Þá var hún trúlofuð Manna 
með hjartanlegri íslenskri gleði 
föðursins og fullu samþykki móður- 
innar. En íslendingar trúðu ekki 
sínum eigin eyrum. 

Litlu eftir fyrstu snjóa giftu þau 
sig og eyddu hveitibrauðsdögunum 
langt suður í Bandaríkjum. Komu 
þau ekki aftur til Winnipeg fyr en 
með vorinu, þegar ísa tók að leysa 
af ánum, sem renna um bæinn frá 
suðri og vestri og sameinast þar. 

Þá var þeim vinnandi mönnum 
farið að fjölga á borðingshúsunum 
á Ross, sem ruku á fætur í bítið til 
að komast af störfum sínum fyrir 
klukkan sjö. Þeir, sem langt áttu 
að fara í vinnuna, dingluðu dinner- 
fötu í hendinni — gallon-blikk- 
fötu með höldu, sem miðdegisverð- 
ur þeirra var geymdur í: smurðar 


brauðsneiðar, sykurmolar og annað 
matarkyns í sérstakri hálfkönnu 
undir lokinu, og mikið af kaffi á 
botni fötunnar, sem gutlaði í þegar 
hlaupið var. 

En Manni þurfti ekki að flýta 
sér úr rúminu frá Jóhönnu. Lóð- 
irnar suður á sléttunni sváfu róleg- 
ar þangað til nýr eigandi vakti þær 
með nýju húsi. Og eignasalarnir, 
sem seldu þær, fóru sjaldan á 
skrifstofur sínar fyrir allar aldir 
eins og verkamennirnir í vinnu sína 
á þeim dögum. En svo hafði Manni 
líka keypt um haustið lóðina, sem 
hið vandaða íbúðarhús þeirra Jó- 
hönnu átti að standa á, og hann ætl- 
aði að reisa þegar allur klaki færi 
úr jörðu. 

Þar ætluðu þau að búa í fram- 
tíðinni — íslenskri framtíð. En þá 
strax var efinn og útlitið farin að 
stinga saman nefjum um hvort ís- 
lendingar mundu fram árin og ald- 
irnar yngja tungu sína og þjóðlíf á 
vörum og í sálum sinnar eigin æsku, 
eða byrla sér íslenska elli og al- 
dauða úr æskuveigum annara þjóða 
og annarar tungu. 


í NOREGI ER VARIST 

(viíS lestur fregna fi'á Noregi) 


í Noregi er varist, þótt véla sé neytt 
og valdi hins sterka án náðar beitt, 
þar griðníðingar með Gleipni binda, 
en gæfa Noregs mun fjötrum hrinda. 


Uns dögum hefndanna dregur að, 
frá Dölum eystra og vestur að Stað, 
frá Líðandisnesi til nyrstu stranda 
mun norska þjððin á verði standa. 


Og þá munu Quislingum greiðast þau gjöld, 
að geymi þá exin og moldin köld. 

Hin prflssnesku stríðsþý rökin þau reyna, 
að réttlætið geldur ei brauð fyrir steina. 


Ámi G. Eylands. 




Joseph T. Thorson, ráðherra 

Eftir Gísla Jónsson 


Skömmu eftir síð- 
ustu aldamót var eg 
um stutt skeið til 
heimilis hjá mið- 
aldra sæmdarhjón- 
um í þessari borg. 

Maðurinn var einn 
hinna mörgu grein- 
argóðu íslendinga, 
er vér mætum nærri 
hvar sem er á lífs- 
leiðinni. En að ýmsu 
leyti var hann þo 
ólíkur fjöldanum —- 
batt ekki ávalt. 
bagga sína sömu 
hnútum og samferðamenn. Hann 
var fróðleiksfús, en las þó aðeins 
það, er honum gott þótti: Paine, 
Njálu, Ingersoll, Matthías, Huxley 
— og skildi þá á þann hátt er hon- 
um sýndist. Uppáhalds skáld hans 
hér vestra voru þeir Stephan G. og 
Kristinn Stefánsson. Man eg það 
best af því, að þá um jólin komu 
hér út í blaði “Grenitréð” eftir 
Stephan og “Bláklukkan” eftir 
Kristinn, sem hann taldi hvort 
tveggja jafn mikil listaverk. Ann- 
ars snerust áhugaefni hans fult eins 
mikið um hina fjárhagslegu og 
stjórnarfarslegu hlið mannfélags- 
málanna — hallaðist mjög að jafn- 
aðarmensku. Var þá ekki að undra. 
að umræðurnar bærust oft að á- 
framhaldi íslendinga og íslenskra 


hugðarefna í þessu 
landi og þátttöku 
þeirra í byggingu 
framtíðarríkisins 
Á þeim árum bar 
eigi lítið á fyrirlitn- 
ingu hinna svo- 
nefndu innfæddu 
manna hér á útlend- 
ingunum, sem þá 
streymdu með til- 
styrk stjórnarinnar 
inn í landið. Og 
fóru íslendingar síst 
varhluta af því. 
Pólitískir atkvæða- 
smalar og embættaleitendur þótt- 
ust, sumir hverjir, gjöra íslendingn- 
um mikinn heiður, ef þeir klöppuðu 
honum á herðarnar og sögðu, að ís- 
lendingar væru efni í bestu borgara 
landsins — af því, að þeir væru svo 
fljótir að semja sig að siðum hinna 
innlendu og læra af þeim. í ein- 
feldni sinni og yfirlæti datt þeim 
víst ekki í hjartans hug, hversu 
mikil niðurlæging og móðgun gat 
verið í þessu innifalin, né heldur, 
að þessir lítt-enskumælandi fátæk- 
lega klæddu innflytjendur voru vel- 
flestir betur mentaðir og með 
margra alda víðari menningar- 
grundvöll að baki sér en, ef til vildi, 
þeir sjálfir. 

Þá var og hér í hæsta gengi í ný- 
lendu pólitík landstjórnarinnar, og 



JOSEPH T. THORSON, RAÐHERRA 


57 


reyndar lengi eftir það, stefna 
Hnappasmiðsins í Per Gynt Ibsens, 
að allir, sem fóturinn var undan 
eða ekki voru á réttum fæti — þ. e. 
að líkum, ekki enskir eða skotskir 
að uppruna — ættu að “fara í 
steypu-mótið,” — eða, eins og hann 
kemst að orði síðar: 

“Þeir áttu að fara í úrtínings 
deildina, 

eins og menn segja, renna í 
heildina.” 

Þetta var hin svonefnda bræðslu- 
potts stefna, sem svo tíðrætt hefir 
orðið um bæði fyr og síðar.*) 

Allmargir fslendingar voru víst 
ekki fráleitir þessari stefnu — sumir 
beinlínis töldu hana sjálfsagða og 
nauðsynlega. Bar reyndar margt 
til þess. í fyrsta lagi töldu þeir, að 
hér væri við of ramman reip að 
draga, að því er snerti atvinnu, 
tungu og landsvenjur; í annan stað 
var hinum innfluttu þjóðum dreift 
hverri innan um aðra — og svo, 
vitanlega, eins fljótt og við varð 
komið, enskir skólar settir á stofn 
hvarvetna. Þá voru nýlendurnar 
svo dreifðar, ýmist eftir vali fslend- 
inga sjálfra eða þá að tilhlutan 
stjórnarvaldanna, að ókleift hefði 
verið að halda sambandinu, ef ekki 
hefðu risið upp blöð og kirkjuleg 
starfsemi á þjóðlegum grundvelli. 
En drýgstan þátt í þessari andlegu 
uppgjöf mátti þó rekja til íslensku 
stjórnarinnar heima í þá tíð, sem 
yfirleitt skoðaði alla útflytjendur — 


*)petta orS hefir náð hefð h4r, vor á meðal, 
og er bein þýðing á orðinu “Melting Pot,” 
í stað hins frumlegra orðs “deigla.” Sbr. hið 
ágæta kvæði Kr. Stefánssonar um land- 
námskonuna: 

Ættrót þín var utar sprottin 

en við sjálfan bræðslupottinn,” o. s. frv. 


ef ekki sem beina landráðamenn, þa 
að minsta kosti sem týnda syni og 
dætur af húsi feðra sinna. Þaðan 
var því einkis stuðnings að vænta 
fram yfir það, sem sameiginlegur 
bókmentaarfur, ættrót og saga gat 
veitt. 

Á þessum árum voru landarnir 
óðum að ryðja sér rúm inn á æðri 
mentastofnanir landsins — og stóðu 
sig yfirleitt vel, og oft ágætlega. 
Við höfðum eignast marga ágæta 
lækna, lögmenn og presta — suma 
reyndar innflutta — og nokkra 
fylkis- og ríkisþingmenn sunnan og 
norðan landamæranna. En þing- 
mennirnir voru aðeins kosnir þar 
sem yfirgnæfandi atkvæðafjöldi var 
íslenskur. Því var það einhverju 
sinni í samtali við húsbóndann, þar 
á heimilinu, að dregið var í efa, 
hvort íslendingar myndu nokkurn 
tíma komast í hærri stjórnarstöður 
þessa lands sökum útlendinga and- 
úðarinnar. Man eg þá að hann 
svaraði: “Trú þú mér, áður en mjög 
langt um líður skipa íslendingar 
ráðherrasæti í fylkisstjórnum þessa 
lands, og jafnvel í sambandsstjórn- 
inni í Ottawa. Og ekki skyldi mig 
undra, þótt einhvern tíma kæmi að 
því, að íslendingur yrði forsætis- 
ráðherra Canada.” — Annars var 
þessi vinur vor að ýmsu leyti 
bræðslupotts maður — taldi að 
minsta kosti víst, að þau yrðu örlög 
vor með tímanum — en hann vildi 
þó eigi kaupa því svo dýru verði, að 
íslendingar gleymdu uppruna sín- 
um og þjóðarmetnaði. 

Um þessar mundir var “Joe” 
Thorson 14 eða 15 ára, og rétt að 
því kominn, að ljúka miðskólanámi. 
(Reyndar heitir hann fullu nafni 
Joseph Thorarinn Thorson). Og 



58 


TÍMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


undir þessum uppeldisáhrifum ólst 
hann upp — því varla þarf nú aö 
taka það fram, að maðurinn, sem 
um hefir verið rætt, var faðir hans, 
Stefán Thorson. 

+ 

Það er eigi ætlun vor, að segja 
hér ævisögu Thorsons ráðherra. 
Þess eins má geta, að frá því hann 
hóf hærra nám og niður til þessa 
dags, hefir hann farið hverja sigur- 
förina af annari. Hann hrepti hin 
mjög þráðu “Rhodes” námsverðlaun 
við Oxford háskólann. Og hefi að- 
eins einn annar íslendingur hlotið 
þau hér í Canada, prófessor Skúli 
Johnson — og enginn annara þjóða 
innflytjenda sonur, svo eg til viti. 
Frá Oxford útskrifaðist hann í lög- 
um 1913. Ári seinna braust út styrj- 
öldin mikla, og lenti hann, sem aðrir 
fleiri, inn í þá voða hringiðu, en 
slapp þaðan heill á húfi. Strax og 
heim kom tók hann að stunda lög- 
fræðisstörf í Winnipeg og vakti 
skjótt á sér mikla eftirtekt. Hefir 
hann stundað þau æ síðan, að svo 
miklu leyti sem önnur störf ekki 
hafa tafið hann frá þeim. Hann var 
skipaður yfirkennari (Dean) lög- 
fræðisdeildar háskólans hér, og 
gegndi þeim störfum með mikilli 
vinsæld þangað til, að hann fór að 
gefa sig fyrir alvöru að stjórnmál- 
um. Árið 1926 var hann kosinn á 
Sambandsþing Canada í fæðingar- 
kjördæmi sínu hér vestan til í 
Winnipeg, en tapaði við næstu 
kosningar. Árið 1935 vann hann 
kosningu í Selkirk kjördæmi, og 
var síðan endurkosinn þar við síð- 
ustu kosningar 1940. Svo þegar 
Mackenzie King, forsætisráðherra 
Canada, ákvað að bæta manni í 
ráðuneytið í sambandi við rekstur 


stríðsins, varð Thorson fyrir valinu. 
Hann var svarinn inn í hið konung- 
lega leyndarráð og jafnframt sem 
ráðherra hinn 11. júní síðastliðið 
sumar. Var það hans glæsilegasti 
sigur, því oft hafði hann, þrátt fyrir 
alment flokksfylgi við liberala, stað- 
ið einn síns liðs í skoðunum sínum 
um sjálfstæðis ákvörðun Canada og 
afstöðu þess í bresku alríkisheild- 
inni, og ekki ávalt sætt vinsældum 
fyrir. 

+ 

1 haust, þann 3. sept., gekst Þjóð- 
ræknisfélagið fyrir heiðurssamsæti í 
minningu um þennan atburð. Er 
þess aðallega getið hér vegna þess, 
að þar hélt Mr. Thorson hina ágæt- 
ustu ræðu bæði á ensku og íslensku, 
sem heita mátti ein óslitin þjóð- 
ernisleg trúarjátning. Hann gat 
þess þar hreinskilnislega, að fyrrum 
og lengi vel hefði hann aðhylst 
sambræðslu hugmyndina. En nú 
upp á síðkastið hallist hann æ meir 
og meir að því, að hver þjóð haldi 
sem mest sínum einkennum og 
myndi á þann hátt litauðga skraut- 
mynd (mosaic) í þjóðarheildinni. 
Mun hann þar hafa styrkst í þeirri 
skoðun fyrir áhrif hins ágæta ís- 
landsvinar, mentamanns og skálds, 
Tweedsmuir lávarðar, fyrverandi 
landstjóra Canada, sem hann var 
svo hamingjusamur að komast í 
persónulegt vinfengi við. En eins 
og oss stendur í fersku minni, þá 
hamraði Tweedsmuir lávarður það 
fram í ræðum og riti, að vér ættum 
að halda dauðahaldi í feðraarfinn —• 
tungu, siði, söngva, ljóð Qg sögur; 
og taldi sér sjálfum það til göfgis, 
að vera af norrænum stofni kominn, 
langt fram í ættir. 

Eg kemst fljótast að tilgangi og 



JOSEPH T. THORSON, RÁÐHERRA 


59 


niðurlagi þessarar greinar með því, 
að tilfæra orðrétta kafla úr þessari 
ágætu ræðu Thorsons ráðherra. Því 
miður er ekki rúm fyrir hana alla. 
En bæði íslensku blöðin birtu hana 
að fullu. 

Hér læt eg þá Mr. Thorson sjálfan 
tala um stund. 

“Það hefir verið mér mikið fagn- 
aðarefni hversu vinir mínir um alla 
Canada hafa glaðst yfir þeirri frétt, 
að eg var skipaður í þessa stöðu. En 
það gleður mig þó einkum og sérí- 
lagi að hinir íslensku vinir mínir 
telja það sér til inntekta að einn úr 
þeirra hópi hefir hlotið heiðurs- 
stöðu. . . . 

Eg hefi ævinlega talað sem 
Canadamaður með fullri trú á 
framtíðarþjóð frjálsra manna, sem 
elska frelsi og einstaklingssjálfstæði 
um fram alt annað og telja mannleg 
réttindi heilög og sjálfsögð. Þetta 
hefir ekki ævinlega verið vinsæl 
stefna eða kenning á öllum sviðum, 
en eg hefi altaf haldið henni fram 
án þess að hopa á hæl. 

í raun og sannleika var mér alt 
annað ómögulegt, því frelsisþrá og 
einstaklingssjálfstæði er meðskapað- 
ur hluti tilveru minnar — partur ai 
sál minni, — þetta er mér runnið í 
blóð og til mín komið frá landi 
feðra minna. Fyrir þá sök er eg 
stoltur af uppruna mínum, því frels- 
isþrá og einstaklingssjálfstæði eru 
ábærilegustu þjóðareinkenni íslend- 
inga: þjóðin fæddist af frelsisþrá; 
þegar Ingólfur kvaddi Noreg og fór 
til íslands á níundu öldinni var það 
sökum þess að hann vildi ekki 
beygja sig undir harðstjórn Harald- 
ar konungs hárfagra. Ingólfur og 
félagar hans leituðu frelsis í nýju 
landi. Frelsisþrá var grundvöllur- 


inn undir þeirri lýðræðisstjórn, sem 
átti sér stað á gullöld íslands. Á 
tímabili miðaldamyrkursins féll það 
í nokkurs konar dá eða dvala, en 
það dó aldrei fyrir fult og alt. Það 
vaknaði aftur um lok átjándu aldar, 
reis upp með fullu fjöri af áhrifum 
þeim, sem það hlaut frá ættjarðarást 
Jóns Sigurðssonar og stóð föstum 
fótum á íslandi 1918. 

Vér heyrum til þjóð, sem lifað 
hefir í gegnum langa baráttu við 
utanaðkomandi erfiðleika. ísland er 
ekki land heygla né hugleysingja, 
heldur þeirra, sem ekkert vex i 
augum og öllu geta boðið byrginn. 
Afleiðingarnar hafa orðið þær, að í 
eðli vort hafa skapast vissir eigin- 
leikar: það er ráðvendni, sem engu 
verði fæst keypt, staðfesta, hugrekki 
og fastheldni. En öll þessi einkenni 
eru sprottin af frelsisþrá og ein- 
staklingssjálfstæði. Þetta hefir ver- 
ið máttarstoðin undir tilveru þjóðar 
vorrar á liðnum öldum. Þetta hafa 
einnig verið þær aðalmáttarstoðir, 
sem eg hefi stuðst við; þess vegna 
er eg stoltur af því að vera af ís- 
lensku bergi brotinn; þess vegna 
hefi eg aldrei hikað við að halda á 
lofti nafni þess lands, sem var ætt- 
jörð feðra minna og þeirrar þjóðar, 
sem eg á ætt mína til að rekja. 
Hver einasti þingmaður í Ottawa 
veit það, að eg er Canadamaður; 
hver einasti þeirra veit það einnig, 
að eg er af íslenskum foreldrum 
fæddur. Eg hefi talið mér það upp- 
hefð að geta haldið því á lofti. 

Eg held að eg hafi haft svona 
sterka trú á framtíð Canada sem 
þjóð frjálsra manna með þeim 
skyldum og réttindum, sem slíkum 
þjóðum tilheyra, fyrir þá sök að 
þetta aðaleinkenni íslensku þjóðar- 



60 


TIMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


innar — frelsisþráin og einstaklings- 
sjálfstæðið var mér óaðskiljanlegt 
og meðskapað.” 

+ 

Þessi ræða, með öllum sínum 
ágætum, stingur mjög svo í stúf við 
skoðanir sumra annara, sem helsl; 
virðast telja vora hagsmunalegu og 
andlegu sáluhjálp byggjast á því, að 
vér sníðum oss sem mest eftir öðr- 
um þjóðum, t. d. Skotum, — eða þá 
hið gálauslega gamburhjal frá hin- 
um allra síðustu tímum, sem mest 
minnir á ljóðlínur skáldsins ódauð- 
lega: 

Hvergi greinir skýjaskil. 
Skelfing er af myrkri til,— 
skyldi tunglið tóra? 

+ 

I sögu Heiðreks konungs er þess 
getið, er Gestumblindi sat og bar 
upp gátur, að konungurinn réði þær 
allar jafnskjótt — nema þá síðustu: 

Segðu þat it hinsta, 
ef þú, Heiðrekr, ert 
hverjum vitrari vísa: 


Hvat mælti Óðinn 
í eyra Baldri, 

áðr hann var á bál um borinn? 

I ræðu sinni framarlega minnist 
Thorson föður síns, hversu mikið 
hann hafi átt honum að þakka, og 
hvert sorgarefni það var honum, að 
gamli maðurinn var þá eigi lengur 
á meðal hinna lifenda til að gleðjast 
með honum yfir þessum vegsauka. 
Mintist eg þá í huganum samtalsins 
við Stefán Thorson fyrir 38 árum. 
Skömmu þar á eftir varð Thomas 
H. Johnson ráðherra í stjórn Mani- 
tobafylkis; eftir stríðið komst 
Marino Hannesson lögfræðingur á 
sambandsþing í Ottawa, næstur hon- 
um Joseph Thorson, — og nú er 
hann orðinn ráðherra. 

Eg veit eigi, fremur en Heiðrekur 
konungur forðum, hverju Stefán 
Thorson kann að hafa hvíslað í eyra 
sonar síns áður en hann lagði í 
hinstu ferðina, — en eitt er víst, að 
síðasti liður spádómsins er enn ó- 
rættur, — og ekki er enn örvænt um, 
að hann kunni að rætast. 


e 

Þar sem mig dreymdi . . . 

Eflir Ragnar Stefánsson 

Flatneskjan er flestum leið 
sem fjallahlíðum undir 
lifðu barndóms blómaskeið 
í birtu’ um vorsins dægrin heið — 
og áttu þar sínar einu sælu stundir. 


Dreymdi mig í hamra höll 
hjá hreinum bergvatnslindum. 



ÞAR SEM MIG DREYMDI . . . 


61 


Blána þar í fjarska fjöll, 
fagurt er um hól og völl. 

Hánorðursins hrjóstur öll 
með hvítum jökultindum 
gnæfa þar í gullnum töframyndum. 

Dreymdi mig þar um dáð og þor 

dug og forna hreysti, 

þung og blóðug þrautaspor 

þjóðarinnar frelsis vor, 

vor, sem fólk og land úr fjötrum leysti. 

Hnígur sól við hafsins rönd, 
húmblær skýin greiðir. 

Öldur hjala hljótt við strönd, 
hugurinn berst í ókunn lönd. 

Æskunni halda engin hönd, 
útþrá knýr og seiðir — 
varpar undraljóma á nýjar leiðir. 

Því gat ekki hugurinn hylt 
hróp og ys á torgum. 

Aldarfarsins umhorf trylt 

átti síst í nokkru skylt 

við draumana hjá björtum hamraborgum. 

í muna, þó að margt sé gleymt, 
myndir fagrar skína. 

Horfin æska’ er endurheimt 
aðeins þegar mig hefir dreymt — 
æ hefir sál mín átt og geymt 
alla drauma sína, 

sem brendust inn í bernskuvitund mína. 


Uppfylt verður óskin mín — 
ævinni fer að halla — 
sjái eg áður en sjónin dvín 
sóldýrð íslands fjalla, 

þar„ sem mig dreymdi draumana mína alla. 



Hafliði 

Eflir J. Magnús Bjarnason 


Áður en eg lýk þessum þáttum aí 
íslendingum í Nýja-Skotlandi. vil 
eg minnast nokkrum orðum á mann, 
sem Hafliði hét og nefndist Harris 
eftir að hann fluttist til Ameríku. 
Reyndar hefi eg harla fátt um hann 
að segja. Hann kom aldrei til ís- 
lensku nýlendunnar á Elgsheiðum, 
og nýlendu-búar vissu lítið um 
hann. Og þegar þeir tóku sér þar 
bólfestu, árið 1875, var hann fyrir 
nokkru kominn vestur um haf. Að 
öllum líkindum hefir hann verið í 
hópi þeirra einhleypu, íslensku 
manna, sem fluttust frá Ontario til 
Nýja-Skotlands, haustið 1874. Hann 
var fyrst um skeið í bænum Truro, 
eða þar í grendinni. Svo mun hann 
hafa verið um tíma í Halifax og 
Dartmouth. En þegar eg heyrði 
hans fyrst getið, var hann kominn í 
vinnu hjá góðum, skotskum manni, 
Cameron að nafni, sem átti stóra 
sögunarmylnu austur við sjóinn. Og 
Hafliði var þar, þegar íslendingar 
fluttust burtu úr nýlendunni, vor- 
ið 1882. 

Það bar stundum við, þegar við, 
íslensku drengirnir í nýlendunni, 
vorum á ferð í Musquodoboit-daln- 
um fagra, sem var fyrir vestan 
Elgsheiðar, að við vorum spurðir 
að því, hvort við þektum íslending- 
inn Harris. Einkum var það, þegar 
við komum í kauptúnið í Upper 
Musquodoboit (sem íslendingar 
nefndu Efra-Dal), að sú spurning 
var á stundum lögð fyrir okkur. Þar 
versluðu nýlendu-búar að öðru 


hverju, og þar var um tíma pósthús 
þeirra, sem bjuggu í vestur-hluta 
nýlendunnar. — Og einu sinni um 
haustið 1881, vorum við drengir 
spurði um það þar í búðinni, hvort 
við hefðum ekki mætt manni á veg- 
inum fyrir austan þorpið. Við sögð- 
um, eins og satt var, að við hefðum 
engan mann hitt á veginum frá því, 
að við komum ofan 1 dalinn. 

“Hingað kom íslenskur maður 
skömmu eftir hádegið,” sagði kaup- 
maðurinn, þegar hann var að af- 
greiða okkur, “og hann er nýlega 
lagður af stað norður dalinn. Hann 
kvaðst heita Harris og koma frá 
Dartmouth og ætla til Truro. Kann- 
ist þið við hann?” 

Við sögðum að við þektum hann 
ekki og hefðum aldrei séð hann. 

“Hann er maður lítill vexti,” sagði 
kaupmaðurinn, “en knálegur er 
hann og vafalaust frábær göngu- 
garpur, því að hann lagði á stað 
frá Dartmouth í morgun og ætlar 
að ná til Truro um miðnætti. En 
sú leið (frá Dartmouth til Truro) 
er um sextíu mílur. Hann hefir 
farið hér um á hverju hausti í síðast- 
liðin fjögur eða fimm ár. Altaf 
kemur hann frá Dartmouth, altaf 
er ferðinni heitið til Truro, og altaf 
fer hann með austur-hlíð dalsins á 
leiðinni norður, en eftir þjóðvegin- 
um fyrir vestan fljótið á suður-leið.” 

Við drengir létum það í ljós, að 
við efuðum það, að þessi Harris 
væri íslendingur, að minsta kosti 
væri nafnið hans ekki íslenskt. 



HAFLIÐI 


63 


“Hann mun vera íslendingur frá 
hvirfli til ilja,” sagði kaupmaður- 
inn; “eg sá það á svip hans og 
heyrði það á mælinu. Og hann er 
án efa vænn maður og trygglynd- 
ur. Eg hefi tvisvar sinnum spurt 
hann að því, hvaða erindi hann ætti 
til Truro á hverju hausti. Og í bæði 
skiftin var svar hans á þessa leið: 
“1 Truro er lítill drengur, sem sagði 
við mig síðast er eg sá hann: “Æ, 
gleymdu mér ekki!” 

Margt fleira sagði kaupmaðurinn 
okkur, drengjunum, um þenna ein- 
kennilega og dularfulla mann. Og 
okkur þótti sumt af því benda tii 
þess, að sá maður væri ekki íslensk- 
ur. — En það leið ekki á löngu, 
áður en eg sá hann og kyntist hon- 
um ofurlítið. 

Og nú verð eg að segja frá því, 
að í byrjun ársins 1882 komst eg í 
vinnu hjá mönnum þeim, sem á 
hverjum vetri unnu við skógar- 
högg á Elgshæðunum sunnan-verð- 
um. Þeir voru vinnumenn sögunar- 
mylnu-eigandans, Camerons. Hann 
hafði látið reisa skála á nyrðri 
bakka Elgsárinnar, og þar höfðu 
skógarhöggsmennirnir bækistöð sína 
á veturna. í leysingum á vorin var 
Elgsá vatnsmikil og straumhörð, og 
var hún þá látin flytja trjábolina 
alla leið austur að sjó til sögunar- 
mylnunnar. 

Það var í fyrstu viku janúarmán- 
aðar, sem eg byrjaði að vinna hjá 
skógarhöggsmönnunum. Eg kom 
til þeirra síðla dags. Veðrið var 
fremur kalt þann dag. Eg var bú- 
inn að ganga rúmar fimtán mílur, 
og eg var orðinn þreyttur, því að 
allmikil ófærð, sökum snjóþyngsla, 
var á þeirri braut, sem eg hafði 
farið. Eg var þá á sextánda árinu. 


— Eg man, hvað mér þótti vænt um 
að komast í hlýindin í skálanum. 
Það var langt bjálkahús, og virtist 
mér þar vítt til veggja, en heldur 
lágt til lofts.. Gólfið var moldar- 
gólf. Á miðju gólfi var langeldur, 
og var stórt op (eða ljóri) efst á 
mæni skálans til að hleypa út 
reyknum. Langur bekkur var sinn 
hvoru megin við eldinn, og með 
veggjunum voru fletin, þar sem 
mennirnir sváfu um nætur. En inst 
við stafn skálans voru tvö borð, 
þar sem tuttugu menn gátu mat- 
ast; og þar inn við stafninn var 
líka matreitt. Skálinn var því alt í 
senn: eldhús, matbúr, borðstofa, 
dagstofa, og svefnhýsi, og var kall- 
aður: Cameron’s Lumber Camp. 

Skógarhöggsmennirnir tóku mér 
mjög vel og voru mér ávalt góðir. 
Þeir voru seytján als, ef eg man 
rétt. Cameron, húsbóndi þeirra, 
var þar staddur, þegar eg kom, en 
hann fór heim til sín, daginn eftir, 
og setti systurson sinn, Grant að 
nafni, í sinn stað, til þess að sjá 
um verkið. — Heimili Camerons 
var um tuttugu mílur frá skálan- 
um. 

Mér er sem eg sjái þessa góðu 
menn, þar sem þeir sátu á lang- 
bekkjum, báðum megin við eldinn, 
þegar eg gekk inn á gólfið. Allir 
voru þeir á léttasta skeiði, frísklegir 
og glaðlegir. Eg komst fljótt að því, 
hvað þeir hétu, og eg man nöfn 
flestra þeirra enn þann dag í dag. 

Og undir eins fyrsta kvöldið, sem 
eg var í Cameron’s Camp, fékk eg 
að vita, að einn af mönnunum var 
íslendingur og hét Hafliði, en var 
kalaður: Harris, ihe ieamsier, þegar 
menn töluðu um hann, því að hann 
var einn þeirra þriggja manna þar, 



64 


TÍMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


sem flutti trjábolina fram á árbakk- 
ann. Hann hafði tvo hesta, annan 
jarpan, en hinn steingráan. Og þeir 
voru álitnir að vera bestu hestarn- 
ir, sem Cameron átti, einkum sá 
steingrái. Hafliða þótti mjög vænt 
um hestana, og fór vel með þá. 

Hafliði var á að giska hátt á 
fertugs aldri, fremur lítill vexti og 
holdgrannur, en knálegur og léttur 
á fæti, ljóshærður og bláeygður. 
Mér varð strax hlýtt til hans, því 
að hann var mér mjög alúðlegur 
og velviljaður, og við töluðum sam- 
an á íslensku, þegar við gátum 
komið því við. Hann var ræðinn 
og fróður um margt og glaðlyndur, 
og hann gat verið dálítið glettinn, 
þegar því var að skifta. En gletni 
hans var ævinlega góðlátleg. Ef til 
vill var enskan hans ekki í alla 
staði málfræðilega laukrétt, en 
hann talaði hana hiklaust, og allir 
skógarhöggsmennirnir virtust skilja 
það til hlítar, sem hann talaði við 
þá. Og ef einhver sagði eitthvað 
við hann í spaugi eða gletni, var 
hann jafnan fljótur til svars, og var 
þá á stundum hlegið dátt í skálan- 
um, en oftast var það á annara 
kostnað en hans. Eg vil taka það 
fram, að öllum mönnunum í Cam- 
eron’s Camp var altaf mjög hlýtt til 
Hafliða, einkum eftir að atvik það 
kom fyrir, sem eg skal nú skýra frá 
í fáum orðum. 

Eins og eg gat um áðan, fór 
Cameron, húsbóndi okkar, heim til 
sín daginn eftir að eg kom í skál- 
ann við Elgsá, og setti hann systur- 
son sinn, Grant, í sinn stað, til þess 
að sjá um verkið (skógarhöggið). 
Grant var rúmlega hálfþrítugur að 
aldri, þéttur á velli, glaðlyndur og 


viðmótsþýður, og öllum var vel til 
hans. 

Það var snemma morguns einn 
sunnudag um miðjan janúarmánuð, 
að Grant sagði að sig langaði til 
þess, að einhver færi fyrir sig þann 
dag til búgarðsins hans Reids, sem 
var í austur-hlíð Musquodoboit- 
dalsins og um átta mílur frá 
Cameron’s Camp. 

“Erændi minn lofaðist til að senda 
mér böggul, sem ýmislegt smádót 
er í,” sagði Grant; “og hann ætlaði 
að koma böglinum til Reids ura síð- 
ustu helgi, og þangað á eg að sækja 
hann. Nú þarf eg, í dag, að ganga 
upp með ánni og skoða greniskóg- 
inn á nesinu. Og þeir Bob og 
Frank fara með mér. En hver vill 
fara vestur í dalinn til Reids og 
sækja fyrir mig böggulinn?” 

“Eg skal sækja böggulinn, ef eg 
fæ 'hest til reiðar,” sagði ungur, 
röskleikamaður, sem Donald hét. 

“Já, sjálfsagt verðurðu að fá 
hest,” sagði Grant; “ekki -vil eg að 
þú farir fótgangandi.” 

“Eg vil samt engan af hestunum, 
nema þann steingráa,” sagði Donald, 
“því að hann er vel fær og ágætur 
reiðhestur.” 

“Auðvitað verðurðu að fá þann 
hestinn, sem þú treystir jDest,” sagði 
Grant. 

Þá kvaddi Hafliði sér hljóðs og 
mælti: 

“Má eg leggja hér orð í?” 

“Vissulega máttu það,” sagði 
Grant og brosti góðlátlega; “og hvað 
vildirðu segja?” 

“Eg vil ekki ljá steingráa hestinn 
í dag,” sagði Hafliði, “og ekki held- 
ur þann jarpa.” 

Allir skógarhöggsmennirnir ráku 
nú upp stór augu. 



HAFLIÐI 


65 


“Hvernig víkur þessu við, góði 
Harris?” sagði Grant. “Eða átt þú 
hestana?” 

“Nei, eg á þá ekki.” 

“Hver á þá?” spurði Grant. 

“Hann Cameron, frændi þinn, á 
þá,” svaraði Hafliði stillilega, “og 
hann hefir falið mér á hendur að 
stýra þeim og sjá um þá í vetur.” 

“En frændi minn heíir sett mig 
hér í sinn' Stað,” sagði Grant hóg- 
værlega; og eg á að segja ykkur. 
mönnum hans, fyrir verkum; og mér 
hefir skilist það, að eg eigi líka að 
ráða því, hvað hestarnir vinna.” 

“En jafnframt er þér það ljóst, 
vona eg, að þú mátt ekki ganga a 
rétti hestanna, fremur en á rétti 
mannanna,” sagði Hafliði og brosti. 

“Eg er hræddur um, að eg skilji 
þig ekki,” sagði Grant og horfði 
beint framan í Hafliða; “eða áttu 
við það, að eg hafi ekki neinn rétt 
til að láta hesta frænda míns vinna 
í mínar þarfir?” 

“Eg álít, að þú hefðir mátt ljá 
steingráa hestinn (og jafnvel alla 
hestana) í gær, sem var virkur dag- 
ur, og eins, að þú mættir ljá hann 
á morgun, sem líka er virkur dag- 
ur, en hreint ekki 1 dag, því að í 
dag er hvíldardagur. Skilur þú 
. mig?” 

“Eg efa það, að eg skilji þig rétt,” 
sagði Grant; “mér finst að það geti 
ekki skaðað neinn vel færan hest, 
þó að hann tölti með mann á bakinu 
nokkrar mílur, hvort heldur sem 
dagurinn er virkur eða helgur.” 

“Leyfðu mér að útskýra þetta 
betur,” sagði Hafliði og hann bar 
fram orðin hægt og stillilega: “Hest- 
arnir, sem eg hefi til umráða, ganga 
fyrir þungu æki frá morgni til 
kvölds sex daga vikunnar. Þeir fá 


engin laun, eins og þú og eg, nema 
fóður, sem þeim er skamtað, og 
húsaskjól. En þeim er ætlaður einn 
dagur í viku hverri til hvíldar. Og 
þeir eiga því heimtingu á því, finst 
mér, að fá að hvílast í friði og næði 
þann dag. Eða hvað finst þér? 
Skilur þú mig nú?” 

“Já, nú held eg að eg skilji, hvað 
þú ert að fara,” sagði Grant eftir 
stundarþögn; “og þú hefir án efa 
nokkuð til þíns máls. En hvað sem 
því líður, verð eg í dag að fá bögg- 
ulinn, sem frændi minn sendi mér 
og geymdur er á búgarðinum hans 
Reids. Þangað er all-langur vegur, 
ófærð er á veginum, og böggullinn 
er vafalaust um tuttugu pund að 
þyngd. Eg get ímyndað mér, að 
hvorki þú, Harris, né nokkur ann- 
ar, sem hér er í skálanum, kæri 
sig um að fara þá ferð fótgangandi.” 

“Eg er fús til að fara þá ferð fyrir 
þig,” sagði Hafliði, “og eg skal 
leggja af stað undir eins.” 

“Gott og vel!” sagði Grant. “Þetta 
mál er þá útkljáð. En hugsaðu samt 
vel út í það, áður en að þú leggur 
á stað, hvort ekki sé vissara fyrir 
þig, að hafa apalgráa hestinn með í 
förinni.” 

Hafliði svaraði því ekki. En hann 
vék sér að manni, Miller að nafni, 
sem sat við borðið, og bað hann að 
hugsa um hestana fyrir sig á meðan 
hann væri í burtu. 

Fáum mínútum síðar var Hafliði 
lagður af stað fótgangandi í áttina 
til búgarðsins hans Reids, og lá leið 
hans í gegnum þéttan skóg. — Og 
Grant fór um sama leyti við þriðja 
mann, á þrúgum, upp með Elgsá, 
til þess að skoða stóran skógarteig 
á nesi nokkru, sem var alt að tveim- 
ur mílum frá skálanum. Og það 



66 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


var um dagmála-skeið, að þetta 
gjörðist. 

Grant og mennirnir, sem með 
honum voru, komu heim aftur um 
hádegið. Þá var byrjað að snjóa. 
En það var logn í skóginum, og' 
veðrið var ekki frostmikið. Grant 
tók það fram, yfir borðum, að Haf- 
liða mundi finnast þung færðin a 
brautinni í gegnum skóginn, og að 
hann mundi ekki fara að jafnaði 
meira en tvær mílur á klukkutím- 
anum, og yrði því fjóra klukkutíma 
hvora leið. 

“Eg' býst við, að Harris verði ekki 
kominn hingað fyr en í fyrsta lagi 
klukkan sex í kvöld,” sagði Grant. 
“og mun hann þó vera röskur 
göngumaður.” 

Sumir af mönnunum sögðu, að 
hann mundi varla koma fyr en 
klukkan átta eða níu um kvöldið. 

Allan liðlangan daginn kingdi 
niður snjó, og undir kvöldið fór að 
hvessa ofurlítið. Þegar klukkan var 
sjö um kvöldið, snæddum við kvöld- 
verðinn. En Hafliði var ekki kom- 
inn. Klukkan varð átta, og ekki 
kom hann. Grant fór að verða órór 
og kvíðafullur, að mér virtist, og 
hann talaði fátt. Hann fór oft út, 
þegar á kvöldið leið, stóð nokkra 
stund fyrir utan skáladyrnar og 
horfði þangað sem vegurinn lá inn 
í skóginn. En hann gat ekki séð 
langt fyrir myrkri og hríð. Er það 
skjótast þar af að segja, að kvöldið 
leið svo, að Hafliði kom ekki. Og 
við sofnuðum seint. Um morgun- 
inn í dögun létti upp hríðinni. Og 
þegar við komum á fætur, var veðr- 
ið hreint og svalt. En Hafliði var 
enn ekki kominn, og ekkert sást til 
hans. Og hafði Grant við orð, að 
senda tvo menn til að leita að hon- 


um, þegar búið væri að borða morg- 
unverð. 

En þegar við vorum rétt í þann 
veginn að standa upp frá borðum, 
var skála-hurðinni hrundið upp, og 
inn á gólfið gekk Hafliði. Hann hélt 
á dálitlum böggli undir hendinni, 
var að sjá þreytulegur nokkuð og 
tekinn til augnanna, en gekk þó all- 
léttilega inn gólfið. Hann bauð 
okkar góðan morgun glaðlega; fékk 
Grant undir eins böggulinn, og tók 
um leið bréf úr vasa sínum og rétti 
honum. Allir tóku kveðju hans 
vel, og það leyndi sér ekki, að allir 
urðu komu hans mjög fegnir. 

“Hvað er að tarna?” sagði Grant, 
þegar hann var búinn að lesa bréf- 
ið. “Er það mögulegt, að þú hafir 
farið alla leið til frænda míns?” 

“Já,” sagði Hafliði; “þegar eg, í 
gær, kom til Reids, þá var þar eng- 
in sending til þín, og eg kunni ekki 
við að snúa heim aftur við svo bú- 
ið. Eg tók því þann kost, ,að halda 
áfram alla leið til frænda' þíns. Þar 
hvíldi eg mig í rúman klukkutíma 
og borðaði ágætan kvöldverð. Á, 
meðan skrifaði frændi þinn bréfið. 
Og um leið og hann afhenti mér 
böggulinn, bað hann mig fyrir bréf- 
ið. Svo lagði eg á stað heimleiðis. 
Og hér er eg komin-n heill á húfi. 
Hefir nú alt þetta gengið eins og í 
sögu, sem fer vel að lokum, og meg- 
um við allir vel við una.” 

“Vissulega hefir þetta farið betur 
en á horfðist um tíma,” sagði Grant. 
“En hvíldu þig nú- í allan dag. Þú 
þarft þess við, eftir að hafa gengið 
í þungri færð næstum .því fjörutíu 
og þrjár mílur á tæpum tuttugu 
og tveimur klukkutímum. Og svo 
skulum við aldrei framar á þetta 
ævintýri minnast.” 



HAFLIÐI 


67 


Hafliði lagði sig út af, þegar hann 
var búinn að borða morgunverð, og 
hann svaf til hádegis. En hann 
vann eftir hádegið, alt til kvölds, 
og virtist ekki taka það neitt nærri 
sér. 

Um kvöldið talaði eg við hann fá- 
ein orð á íslensku, og sagðist eg 
furða mig á því, að hann skyldi 
láta tilleiðast að fara þessa fero 
fótgangandi. 

“Ef eg hefði ekki tekið þetta til 
bragðs,” sagði hann í lágum hljóð- 
um, “hefði steingrái hesturinn minn 
aldrei verið látinn í friði á sunnu- 
dögum í allan vetur.” 

• í nokkra daga á eftir varð eg þess 
ás’kynja, að sumir af skógarhöggs- 
mönnunum leiddu getum um það, 
sín á milli, hvað í bréfinu hefði 
verið, sem Cameron skrifaði Grant. 
Og mér virtist að flestir þeirra 
halda, að það hefði verið eitthvað 
áhrærandi hestana, einkum þann 
steingráa. 

Eins og eg tók fram áðan, þá kom 
eg í Cameron’s Camp í byrjun jan- 
úar-mánaðar (1882), og eg var þar í 
næstum þrjá mánuði. Eftir því, sem 
eg var þar lengur, því betur líkaði 
mér við mennina, sem þar voru, 
því að þeir voru mér svo góðir og 
velviljaðir; en mestar mætur hafði 
eg þó á Hafliða, og að líkindum 
mest vegna þess, að hann var ís- 
lendingur. Sjálfsagt hefir honum á 
stundum fundist eg vera nokkuð 
forvitinn og spurull, en ávalt svar- 
aði hann spurningum mínum þýð- 
lega og hreinskilnislega. Eg er viss 
um, að eg hefi einhvern tíma spurt 
hann um það, af hverju að hann 
væri kallaður Harris. Og enginn 
vafi er á því, að hann hefir skýrt 
mér frá því, og sagt mér nafn föð- 


ur síns. En eg hefi gleymt því 
fvrir löngu, eins og svo mörgu öðru, 
sem hann sagði mér. Eg man það 
samt glögt, hvað hann sagði mér, 
þegar eg spurði hann, hvort hann 
væri sá maður, sem færi á hverju 
hausti fótgangandi frá Dartmouth 
til Truro, og færi alla þá leið á tæp- 
■ um sólarhring. 

“Mér var sagt það í haust í búð- 
inni í Efra-Dal,” sagði eg, “að ís- 
lenskur maður, Harris að nafni, 
komi þar stundum við á leið sinni 
frá Dartmouth til Truro. Ert þú 
hann?” 

“Já,” sagði Hafliði, “eg fer stund- 
um um Efra-Dal, þegar eg er á ferð 
til Truro. — Það er geðugur maður, 
kaupmaðurinn í Efra-Dal.” 

“Hann sagði mér að þú færir til 
Truro á hverju hausti,” sagði eg. 

“Eg hefi farið þangað seinni hluta 
sumars í nokkur ár,” sagði Hafliði. 

“Hann sagði líka, að þú hefðir sagt 
sér, að í Truro væri lítill drengur. 
sem hefði beðið þig, seinast þegar 
þú sást hann, að gleyma sér ekki.” 

“Alveg rétt.” 

“Er það íslenskur drengur?” sagði 

eg- 

“Já, íslenskur í báðar ættir.” 

“Er hann skyldur þér?” spurði eg. 

“Hann var sonur minn,” sagði 
Hafliði lágt og seint. “En nú er 
hann dáinn. Leiðið hans er í litl- 
um grafreit skamt frá bænum 
Truro. Eg fer þangað á hverju ári 
til þess að hlúa að því.” 

“En hvar er konan þín?” sagði eg. 

“Hún dó á íslandi,” sagði Hafliði; 
“og þegar hún dó, fór eg til Ame- 
ríku með Jón litla. Hann var þá 
átta ára. Hann var mjög veikbygð- 
ur og heilsuveill, en gáfað og elsku- 
legt barn. Við vorum fyrst dálítinn 



68 


TÍMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉL AGS ÍSLENDINGA 


tíma í Ontario. Svo fórum við 
hingað til Nýja-Skotlands. Eg fékk 
atvinnu skamt frá Truro. Nokkru 
síðar veiktist drengurinn minn. Og 
þar dó hann. — Hann sagði við mig 
síðast, þegar eg sat við rúmið hans 
(og það voru síðustu orðin, sem 
hann talaði): "Æ. gleymdu mér ekki, 
pabbi!" 

* * * 

Eg fluttist frá Nýja-Skotlandi til 
Winnipeg seint í júní 1882. Þá var 


Hafliði að vinna við sögunarmyln- 
una hans Camerons. Þangað fór eg 
til þess að kveðja hann. Og eg 
spurði hann, hvort hann ætlaði ekki 
að flytja sig innan skamms vestur 
í Rauðárdalinn. Hann hélt, að það 
yrði aldrei, en ef til vill gæti það 
skeð, að hann settist að fyrir fult 
og alt í Truro, eða þar í grendinni. 

Síðan hefi eg ekkert af honum 
frétt. 




Dr. Rögnvaldur Pétursson 

(MINNING) 

Þótt falli hrör á heljarslóð, 
er herjar Skuld ’in frónsku lög; 
ei kveða harm að heilli þjóð, 
þau Heljar-tök, sem reiðarslög.— 
En falli sá, um feigðarbrögð 
sem fræddi, lýsti þjóð — 
sest dapureygust eftirsjá 
í auða rúmið — hljóð.— 


Hún náði allra eyrum; — gegn 
um allar bygðir frónsbúans 
fór, vonum andstæð, andlátsfregn 
vors ágætasta fræðimanns.— 

Og fólkið hljóðnar; finnur sneitt 
— með falli Rögnvaldar — 
af þjóðar-meiði, lágum, lim, 
sem laufskrúðugast var.— 


Hann bar í hugskot birtu; á 
þá blysför ýmsum röksýnt varð: 

Úr Júða-fræðum frelsisskrá, 
en fór, hið ytra, um páfa-garð. —- 
Úr helgidómi Háva eins 
’ann hafði gersimar. — 

Nam vanþekkingar visku-þjóf 
úr vita-ljósi — skar. 


Því orka móðurmálsins tign 
og mannvitsræða höfðingjans, 
að þjóðin verður vökuskygn 
á verðmætin, um fræðslu hans. 

—Svo var um ræðu Rögnvaldar.— 
Nú ratljósara. — Það 
rofar fyrir geisla í gátt 
og glugga — heimanað.— 


Ármann Björnsson. 



“Undína” 

Frú Helga Steinvör Baldvinsdóttir, skáldkona 

Eftir Þorstein Þ. Þorsíeinsson 



Skáldkonan 7 8 ára. 


Á furðuströnd fornaldar okkar, 
í frumskógi Múskóka, var 
ein undramær forkunnar fögur. 
sem feðrasvip spaklegan bar. 

Úr mösurnum sykur hún seyddi, 
úr sefinu fléttaði hatt, 
og landsynning, laufblæ og hlákur 
í ljóðstafi töfrandi batt. 

Og landið og lífið var æska 
í ljóma frá voraldar dís, 

'því erfiðið létt er sem leikur 
þá leiðsaga foreldra er vís. 

Svo birtist hann ástsveinninn ungi, 
sem um var í forlögum spáð, 
en framtíðin brosti eins fögur 
og fyrirheit lengst geta náð. 






70 


TÍMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉL AGS ISLENDINGA 


En seinna úr lendunni litlu 
barst leitin í fjölmenna sveit. 

Þar harmurinn myrkvaði huga 
og heimilis festarnar sleit. 

Þá hugraunir blæðandi hjarta 
á hörpuna sína hún lék, 
uns sárasti þyrnirinn sorgar 
í sönginn úr hjartanu vék. 

Og landnámsmenn ljóð hennar skildu, 
því lífið í hending þess rann, 
og saknandi þráin hin sama 
og sérhvers í hugskoti brann. 

Hún fyrst var af útförum okkar, 
sem eignaðist skáldkonu nafn, 
og hefir það hálfa öld borið 
þótt heimtust ei kvæðin í safn. 

Úr eldraunum íslenskra þrengsla 
og ískaldri vetrarins sveit 
til vestursins lengra var leitað 
frá löndum, í fegurri reit. 

Þar ævinnar helming hún átti 
og ástríki göfgasta manns, 
og barnalán besta og mesta, 
sem breiddi á hærurnar krans. 

Með skapandi listamanns leikni 
hún lífið í skrautdúka óf. 

Af kvenlegri kunnáttu og íþrótt 
í kvæðunum sorgina gróf. 

Og nú eru ljóð hennar ljósker 
úr liðnum og hverfandi sið, 
frá fallandi fornaldar kynslóð, 
sem fjöldi manns kannast ei við. 

En landnáma konan og ljóðið 
á lífsmátt hjá íslenskri þjóð, 
þótt venjur hjá Vestmönnum breytist, 
sem villast af feðranna slóð. 

Þar geymist um árþúsund íslands 
hin íslenska skáldmær, sem var 
frá Canada lendunni litlu, 
sem landar fyrst stofnuðu þar. 



Þrír merkir Veátur-Islendingar 

Efíir Séra Guðm. Árnason 


Flestir munu sammála um það, 
að fátt sé fróðlegra eða varpi meira 
ljósi á liðna tímann en ævisögur 
manna, sem fram úr öðrum hafa 
skarað á einhverjum sviðum; enda 
hafa þær verið í afhaldi og eftir- 
sókn alt frá Plutarch og niður til 
ævisöguritara þessara síðustu tíma, 
sem tína flest til, smátt og stórt, 
er þeim finst að lýsi' manni þeim, 
sem um er að ræða. 

.Við Vestur-íslendingar eigum 
mikinn fjölda ævisagna og ævisögu- 
brota í blöðum, tímaritum og 
almanökum. Vera má að mikið aí 
þeim skrifum hafi ekki stórvægilegt 
bókmentalegt gildi, eins og það er 
kallað, en í því öllu eru þó miklar 
og merkilegar heimildir viðvíkjandi 
sögu okkar, sem mikið má úr vinna, 
er tímar líða. 

Hér verður minst þriggja manna, 
sem hiklaust má telja í hópi hinna 
merkustu íslendinga vestan hafsins. 
Tveir þeirra eru dánir fyrir all- 
löngu, en einn er enn á lífi; tveir 
lifðu sín bestu starfsár hér í landi, 
en einn kom vestur þegar hann var 
nokkuð tekinn að eldast; allir stund- 
uðu búskap bæði á íslandi og hér; 
en þá er líka að heita má talið alt 
það, sem þeim er sameiginlegt, 
nefnilega atvinna; að flestu öðru 
leyti munu þeir hafa verið næsta 
ólíkir menn. 

Þessir þrír menn, sem hér um 
ræðir eru þeir frændurnir Jón al- 
þingismaður Jónsson frá Sleðbrjót 
og Jón Sigurðsson bóndi í Álfta- 
vatnsbygð (oftast kendur við Geysi, 


bústað sinn þar) og Magnús Jónsson 
frá Fjalli, sem um mörg ár hefir 
átt heima í Blaine, Washington í 
Bandaríkjunum, og er þar enn á 
lífi, háaldraður maður. 

Æviminningar allra þessara manna 
hafa áður birtst á prenti; ævirninn- 
ing Jóns frá Sleðbrjót birtist í 
Heimskringlu 2. jan. 1924 og önnur 
í Óðni 1925. Um Jón Sigurðsson er 
löng og ýtarleg ritgerð í Óðni 1934 
eftir frænda hans Guðmund Jónsson 
frá Húsey. Stutt æviágrip Magnúsar 
Jónssonar eftir G. J. Oleson er 
framan við fyrra heftið af ritgerða- 
safninu Vertíðarlok eftir Magnús, 
sem út var gefið í Glfenboro 1920, 
og nokkrar minningar eftir Magnús 
sjálfan eru aftan við síðara heftið 
af Vertíðarlokum, Wpg. 1933. Auk 
þess hefir yerið ritað um þá í land- 
námssöguköflum. 

-f 

JÓN JÓNSSON 
frá Sleðbrjót. 

Jón frá Sleðbrjót var fæddur 2. 
nóv. 1852 að Hnitbjörgum í Jökuls- 
árhlíð í Norður-Múlasýslu. Var 
hann í báðar ættir úr Austfirðinga- 
fjórðungi. Hann giftist 1876 Guð- 
rúnu Jónsdóttur frá Surtsstöðum í 
Jökulsárhlíð og byrjaði búskap 
sama ár. Bjó hann á ýmsum bæj- 
um, þar á meðal á Sleðbrjót. 

Jón var þjóðkunnur maður á ís- 
landi fyrir og um síðustu aldamót. 
Hann sat á alþingi fyrir Norður- 
Múlasýslu frá 1889 til 1900 og aftur 
1902-3, er hann fluttist vestur um 
haf. 



72 


TÍMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉL AGS ÍSLENDINGA 


Þótt Jón væri gildur bóndi í sinni 
sveit, var hann best þektur á íslandi 
sem stjórnmálamaður, enda voru 
stjórnmálin hans mesta áhugamál 
bæði heima og hér. Hann var talinn 
með nýtustu þingmönnum, og þótti 
mikið að honum kveða á þingi. 

Aðalmálið, sem þá var á dagskrá 
í stjórnmálunum á Islandi, var “val- 
týskan,” sem svo var nefnd. Var 
hún kend við Valtý prófessor Guð- 
mundsson, sem hélt fram vissum 
skoðunum viðvíkjandi aðstöðu ís- 
lands í danska ríkinu. Var mjög 
mikið deilt um stefnu hans á þeim 
árum, og átti hún marga harðsnúna 
mótstöðumenn. Var sá flokkur 
nefndur heimastjórnarmenn. Jón 
var í honum og hvikaði aldrei frá 
stefnu hans, hvorki heima né eftir 
að hann kom vestur. Hér vestra 
tók hann ekki mikinn beinan þátt í 
stjórnmálum, enda var hann orð- 
inn of roskinn maður, yfir fimtugt, 
þegar hann kom hingað, til þess að 
geta lært ensku sem þurfti, til þess 
að geta flutt ræður á því máli, en 
hann kynti sér stjórnmálastefnur 
hér í landi vel og fylgdi frjálslynda 
(liberal) flokknum að málum. Hafði 
hann altaf gaman af að ræða um 
stjórnmál og bar mjög gott skyn á 
þau. 

Jón var mjög vel að sér í sögu 
íslands, einkanlega stjórnmálasögu. 
Hann hafði kynst flestum mönnum 
á íslandi, sem við stjórnmál voru 
riðnir þau árin, sem hann var þing- 
maður, og auðvitað mörgum fleirum. 
Minnið var ágætt og hann lýsti 
allra manna best mönnum, sem 
hann hafði þekt. Lýsti sér þar 
glögg eftirtekt og mjög sanngjarnt 
mat á mönnum og málefnum. Var 
það hin besta skemtun, að heyra 


hann segja frá ýmsum atburðum 
bæði í stjórnmálaþjarkinu og á öðr- 
um sviðum. Gerði hann það þannig, 
að hann dró fram kosti manna og 
drengskap, en benti líka með hægð 
á veilurnar í skapgerð þeirra. Heíi 
eg engan mann heyrt lýsa eins vel 
hinum nafnkendari mönnum á ís- 
landi undir lok síðustu aldar, nema 
Halldór Daníelsson frá Langholti, 
sem líka hafði verið þingmaður, en 
þó hvergi nærri eins atkvæðamikill 
og Jón. 

Um stjórnmálastarf sitt á íslandi 
talaði Jón án alls yfirlætis. Eina 
sögu sagði hann um sjálfan sig, er 
hann var þingmaður, sem var á þá 
leið, að einu sinni, er hann var ný- 
kominn á þing, var ritaður um hann 
“palladómur,” eins og þá var sið- 
venja, í eitthvert Reykjavíkur-blað- 
ið, og var orð á því gert, hvað hann 
væri ljótur maður, en um leið lokið 
lofsorði á mælsku hans. Hló hann 
dátt að lýsingunni á útliti sínu, en 
auðheyrt var, að honum þótti vænt 
um það, sem sagt hafði verið um 
hann að öðru leyti. Það er satt, að 
Jón gat ekki fríður maður kallast. 
En mælsku skorti hann ekki. Hann 
talaði ljóst og skipulega og orð hans 
voru ávalt sannfærandi, því að á 
bak við þau var' ávalt einlægni og- 
drengileg hreinskilni. Á stjórn- 
málafundi einum, sem haldinn var 
á Héraði einhversstaðar árið 1899 
eða 1900, héldu margir menn ræður, 
þar á meðal menn, sem þóttu vera 
vel mælskir. Eg heyrði Seyðfirð- 
ing einn, sem á fundinum var stadd- 
ur, segja, að bestu ræðuna hefði' 
Jón frá Sleðbrjót haldið. Eftir að 
hann kom hingað, talaði hann oft á 
samkomum og við ýms tækifæri, og 
hafa kunnugir menn sagt mér, að 



ÞRÍR MERKIR VESTUR-ÍSLENDINGAR 


73 


það hafi altaf verið gefinn gaumur 
að orðum hans, jafnvel þó að fólk 
væri farið að bíða með talsverðri 
óþreyju eftir dansinum, sem flestar 
skemtisamkomur hér úti um bygðir 
enda með. 

Jón var frjálslyndur maður og 
víðsýnn. Sést það best af því, að 
hann var einn af ötulustu stuðnings- 
mönnum Matthíasar Jochumssonar 
á þinginu, þegar honum var veittur 
lífeyrir sem viðurkenning fyrir 
skáldskap hans, aldamótaárið. Matt- 
hías var þyrnir í holdi margra 
vegna þess að hann þótti alt of 
frjálslyndur í trúmálum. Varð hann 
að segja af sér prestskap til þess að 
geta fengið styrkinn, og sumir þing- 
menn vildu víst engan styrk veita 
honum. En það varð úr að Matthías 
fékk tvö þúsund krónur á ári og 
sagði af sér, þó að honum væri það 
alls ekki ljúft, eins og hann skýrir 
sjálfur frá í “Sögukaflar af sjálfum 
mér.” Það er dálítið erfitt nú að 
átta sig á því, að fyrir fjörutíu ár- 
um fanst sumum íslenskum þing- 
'mönnum það vera aðalatriðið, að 
séra Matthías hætti að prédika, til 
þess, var auðvitað sagt, að hann 
gæti gefið sig allan við skáldskapn- 
um, en flest sín bestu kvæði var 
hann búinn að yrkja þá. 

Jón mintist oft þeirra skáldanna 
Þorsteins Erlingssonar og Páls Ólafs- 
sonar, enda var hann þeim báðum 
kunnugur, Páli frá æskuárum og 
Þorsteini frá þeim árum, er hann 
var ritstjóri á Seyðisfirði. Mikið 
fanst honum til Þorsteins koma, 
gáfna hans og ljúfmensku, en ekki 
þótti honum hann hafa verið mikili 
afkastamaður til ritstarfa, viður- 
kendi þó, að til þess hefðu verið 
þær ástæður, að Þorsteinn var 


heilsutæpur maður og allra manna 
glaðastur og bestur heim að sækja, 
og olli það miklum töfum fyrir 
hann. Lítill stjórnmálagarpur var 
Þorsteinn, eftir því sem Jón sagði, 
og var honum þvert um geð, að 
standa í pólitísku rifrildi, enda þó 
að hann yrði að gera það sem blaða- 
maður. Páli Ólafsyni bar hann vel 
söguna og ekki kendi hjá honum 
þess kala til Páls, sem eg hefi orð- 
ið var hjá sumum öðrum, er voru 
honum samtíða. En vitanlega var 
aðstaða hans önnur heldur en 
margra annara; og ekki er að efa 
það, að hann hefir skilið skáldið 
betur en margir aðrir samtíðar- 
menn hans. Marga sveið undan 
skammavísum Páls, og eins og geng- 
ur, vildu víst ýmsir ekki unna hon- 
um sannmælis þess vegna. 

í æviágripinu í Óðni er sagt, að 
Jón muni ekki hafa verið búmaður 
nema í meðallagi. Ganga þau um- 
mæli mjög í öfuga átt við það, sem 
margir, er voru honum nákunnugir, 
hafa sagt. Hann var hlaðinn opin- 
berum störfum, bæði við þing- 
menskuna og fyrir sveit og sýslu. 
Auk þess var gestagangur afar mik- 
ill á heimili hans. Dró þetta alt 
mikið frá því, að hann gæti stundað 
bú sitt eins og þeir, sem engu öðru 
höfðu að sinna. En þrátt fyrir það 
sóttu menn stöðugt björg bæði fyrir 
menn og skepnur í heimili hans, 
þegar harðindin kreptu að; og bend- 
ir það til að hann hafi þá búið 
betur en margur annar. Síðustu 
árin, sem hann var á íslandi varð 
hann fyrir fjárhagslegum óhöppum, 
sem gengu mjög nærri honum. Eft- 
ir nokkur ár hér vestra var hann. 
með hjálp sona sinna, sem þá voru 



74 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


að vaxa upp, búinn að koma sér 
upp ágætu heimili og góðu búi. 

Það mun vera sannmæli, sem sagt 
er í eftirmælunum í Heimskringlu, 
að Jón hafi aldrei kunnað vel við 
sig hér vestra. Hann kom of gam- 
all hingað til þess að geta orðið 
verulega þátttakandi í opinberum 
málum, en hugur hans stefndi allur 
í þá átt. Hugljúfustu umtalsefni 
hans voru endurminningar frá ís- 
landi og einkum um þá mörgu mætu 
menn, sem hann hafði haft svo mik- 
il kynni af og verið í náinni vináttu 
við. 

Til er ofurlítil saga um Jón. sem 
sýnir ef til vill betur en flest, sem 
um hann hefir verið ritað, skap- 
lyndi hans. Það var einhvern tíma 
á stríðsárunum 1914-18 að maður 
nokkur kom til hans og vildi grensl- 
ast eftir hjá honum, hvað annar 
maður, sem hafði verið gestur hans 
þá fyrir skömmu, hefði haft að 
segja um hernaðarmálin. Jón hafði 
grun um, að svo gæti farið, að það 
sem hann segði, yrði notað á móti 
gesti sínum. Svaraði hann þá spurn- 
ingum mannsins þannig, að hann 
væri óvanur við að láta yfirheyra 
sig í sínum eigin húsum, en ef 
hann yrði krafinn svars fyrir rétti, 
mundi hann ekki hika við að segja 
það, sem hann vissi réttast. Lét 
hinn þá talið falla niður og var 
hann aldrei meira spurður um þetta. 
Sýnir atvik þetta bæði staðfestu og 
drenglund. Hefir honum eflaust 
ekki fundist það samboðið virðingu 
sinni, að segja frá því, sem gestur 
hans talaði við hann í trúnaði á 
heimili hans, en hins vegar var 
sjálfsagt að skýra satt og rétt frá, 
ef þess yrði krafist af þeim, er 
höfðu rétt til þess að heimta svör. 


í trúmálum skipaði Jón sér hvergi 
í flokk hér vestra. Eftir því sem 
eg komst næst af samtali við hann, 
taldi 'hann sig vera fylgjanda Matt- 
híasar Jochumssonar og Channings 
í trúmálum. Sem kunnugt er, hafði 
Matthías frjálslyndi sitt og trúar- 
bragða víðsýni frá hinum miklu 
leiðtogum enskra og amerískra 
únítara á nítjándu öldinni, einkum 
frá þeim Channing og Martineau. 
Jón var ákveðinn andstæðingur alls 
þröngsýnis og kreddufestu í trúmál- 
um, hann var umburðarlyndur og 
frjáls í anda, en þó fjarri því að vera 
róttækur. Jón ritaði margar grein- 
ar í blöð og tímarit bæði heima og 
hér vestra. Alt sem hann ritaði var 
látlaust og framsetningin ljós. 

Jón var kvæntur ágætri konu, 
sem nú er nýlátin. Var hjónaband 
þeirra hið farsælasta. Var hún 
dugnaðarkona mikil og sá um 
heimilið með rausn- og prýði. Þau 
eignuðust mörg börn og eru nú á lífi 
af þeim tveir synir, Páll og Jón að 
Vogar, Man. og fjórar dætur: Björg, 
kona Bjarna Þorsteinssonar frá 
Höfn í Borgarfirði eystra, í Winni- 
peg; Ragnheiður, kona Þorsteins 
Guðmundssonar bónda við Leslie, 
Sask.; Helga, kona Eysteins skóla- 
stjóra Árnasonar í Riverton; og 
Ingibjörg, kona Björns kaupmanns 
Eggertsonar að Vogar. Jón dó í 
Winnipeg 26. nóv. 1923 og hafði þá 
verið vanheill um langan tíma. 

4 - 

JÓN SIGURÐSSON 

Það var árið 1887 að bygð sú 
norðvestur frá Winniþeg hér um bil 
70 mílur, sem áður var nefnd Álfta- 
vatnsbygð, nú venjulega Lundar- 
bygð, byrjaði að byggjast. Einn af 
fyrstu landnemum þár var Jón Sig- 



ÞRIR MERKIR VESTUR-ÍSLENDINGAR 


75 


urðsson, sem það ár kom frá íslandi, 
og sem bjó þar til dauðadags árið 
1933 eða um 46 ár. 

Jón var fæddur 20. apríl árið 1853 
á Torfastöðum í Jökulsárhlíð og var 
kominn af góðum bændaættum á 
Fljótsdalshéraði. Voru þeir syst- 
kinasynir hann og Jón frá Sleðbrjót. 
Hann kvæntist 1876 Björgu Runólfs- 
dóttur, ekkju eftir Jón Þorsteinsson 
bónda á Surtsstöðum. Þau fluttust 
vestur um haf eftir 11 ára búskap á 
íslandi. Konu sína misti Jón sex 
árum eftir að þau komu vestur og 
var ekkjumaður upp frá því. 

Jón var tvímælalaust með allra 
merkustu íslenskum landnámsmönn- 
um vestan hafs. Og áður en hann 
fór frá íslandi hafði hann getið sér 
góðan orðstír fyrir framúrskarandi 
hjálpsemi og það, hve úrræðagóður 
hann var, þegar vandræði bar að 
höndum. Má lesa um það í áður- 
nefndri grein í Óðni eftir frænda 
hans, Guðmund Jónsson frá Húsey, 
jan.-júní 1932. Bjó Jón þá á Ketils- 
stöðum í Jökulsárhlíð, er hann 
bjargaði tveimur heimilum frá 
skepnufelli og fólki frá hungur- 
dauða með dugnaði sínum og rausn- 
arlegri hjálpsemi. En á þessum ár- 
um, einkum harða vorið 1882, varð 
hann fyrir þungum búsifjum vegna 
harðindanna og varð það til þess að 
hann fluttist vestur nokkrum árum 
seinna eins og svo margir aðrir úr 
þeim sveitum. 

Fyrstu árin vestra voru Jóni erfið 
eins og flestum öðrum landnemum 
á þeim árum. Leiðin frá Winnipeg 
út í hina nýju bygð var löng þá, þó 
nú sé hún stutt, þegar aka má í bíl 
frá Lundar til Winnipeg á hálfum 
öðrum klukkutíma eða rúmlega það 
eftir ágætum vegi. í þá daga voru 


samgöngufærin engin önnur en 
uxar, sem lötruðu tvær mílur á 
klukkutímanum, en til Winnipeg 
urðu menn að sækja allar nauð- 
synjar sínar og þar var markaður- 
inn fyrir þær litlu búsafurðir, sem 
menn gátu selt, en þær voru helst 
smjör, sem safnað var yfir sumarið. 
Nautgripaeignin var lítil fyrst fram- 
an af, því flestir komu aðeins með 
örfáar skepnur með sér; þannig átti 
Jón eina kú og einn uxa, þegar 
hann byrjaði búskapinn í nýja land- 
náminu, og kýrin hafði honum verið 
gefin í Winnipeg af frænda hans 
Eyjólfi Eyjólfssyni, sem flestir eldri 
Winnipeg Islendingar muna eftir, og 
sem var allra manna hjálplegastur 
við landa nýkomna að heiman á 
þeim árum og þá ekki síður hans 
ágæta kona, Signý Pálsdóttir. Hér 
um bil strax byrjuðu nýlendubúar 
að veiða fisk í Manitobavatni og 
fluttu ofurlítið hvítfisk til Winnipeg 
til sölu. En ekki kunnu þeir mikið 
til fiskiveiða allra fyrst, sem heldur 
var ekki von til, því að fæstir þeirra 
höfðu séð net lögð undir ís. Sagði 
Jón eftirfylgjandi sögu af sér og 
nágranna sínum einum, er þeir fóru 
fyrst að leggja net í vatnið: Þeir 
höfðu með sér stöng og færi til að 
draga netið undir ísinn, en þegar 
þeir komu góðan spöl frá landi, 
fundu þeir sprungu í ísnum. Héldu 
þeir að það væri heillaráð að leggja 
netið í sprunguna, því að það spar- 
aði þeim vinnu við að höggva vakir 
á ísinn. En þegar þeir fóru að vitja 
um netið fundu þeir hvergi sprung- 
una, hafði hún gengið saman og 
netið fundu þeir auðvitað aldrei. 
Vöruðu þeir sig ekki á því að 
sprungur í ísnum ýmist opnast eða 
ganga saman eftir veðrabreytingum. 



76 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Brátt komst þó Jón í allgóð efni, 
enda veitti honum ekki af því, því 
hann var stöðugt að hjálpa fólki, 
sem flutti inn í bygðina, sveitungum 
sínum, er komu alslausir og leituðu 
eðlilega til hans. Voru allir bygð- 
arbúar yfirleitt hjálpsamir við ný- 
komendur, en þó mun Jón í því hafa 
skarað fram úr öllum. Bæði á 
fyrstu árum og síðar tók hann á 
móti heilum fjölskyldum, fæddi þær 
um lengri eða skemmri tíma og 
bjálpaði þeim til að byrja búskap. 
Hefir hjálpsemi hans verið mjög 
rómuð af öllum, sem til þektu, og 
þó eigi um skör fram. 

Jón var ekki aðeins mikill dugn- 
aðarmaður og hjálpsamur, heldur 
líka forgöngumaður margra fyrir- 
tækja, sem til aukinnar menningar 
innan bygðarlagsins horfðu. Hann 
eignaðist mikið land og kom upp 
stóru búi. Hann var með fyrstu 
hvatamönnum að því, að smjörgerð- 
arhúsi var komið upp í bygðinni. 
Var hlutafélag stofnað í þeim til- 
gangi árið 1902 og átti Jón sæti í 
stjórnarnefnd þess fleiri ár. Einnig 
var hann einn þeirra, sem gengust 
fyrir því að hið fyrsta samkomuhús 
bygðarinnar var reist. Fyrstu all- 
mörg árin var engin kirkjuleg starf- 
semi í bygðinni og höfðu þá ýmsir 
hinna eldri íslendinga þann sið að 
lesa húslestra eins og þeir höfðu 
verið vanir að gera á íslandi. Hélt 
Jón Sigurðsson uppi húslestrum um 
skeið í skólahúsi, sem var skamt frá 
heimili hans, og las í Helga postillu. 
Jón var lesari góður, rómurinn 
sterkur og skýr. Náttúrlega sóttu 
nágrannarnir þessar lestrarsamkom- 
ur hans. Einnig las hann stundum 
til skemtunar á samkomum, sem 
haldnar voru, og tók yfirleitt mik- 


inn þátt í öllu andlegu félagslífi. 
Nokkru eftir aldamótin voru söfnuð- 
ir myndaðir innan bygðarinnar. 
Gekst séra Röngvaldur Pétursson 
fyrir myndun únítarasafnaðar þar 
og var Jón Sigurðsson einn af helstu 
stuðningsmönnum hans í því máli 
og forseti safnaðarins um mörg ár. 

Jón var einn þeirra manna, sem 
maður aldrei gleymir eftir að hafa 
kynst þeim einu sinni. Hann var 
meðalmaður á hæð og nokkuð þrek- 
vaxinn. Svipurinn var hreinn, 
djarfmannlegur og gáfulegur. Manni 
varð strax hlýtt til hans þegar mað- 
ur fór að kynnast honum. Hann 
var mjög hreinskilinn maður, sagði 
meiningu sína blátt áfram og hik- 
laust, hver sem átti hlut að máli. 
Hann var ör í skapi og nokkuð 
stórbrotinn og gat eflaust orðið 
erfiður viðfangs, ef hann mætti mót- 
spyrnu, sem honum fanst ósann- 
gjörn. En jafnframt þessum skap- 
lyndiseinkennum var djúp samúð 
með fólki yfirleitt, rótgróin trygð 
við vini og svo algerlega falslaus 
drenglund, að jafnvel þeim, sem 
voru honum algerlega ósammála, 
gat ekki annað en verið hlýtt til 
hans. Hann var bjartsýnn og talaði 
aldrei um erfiðleika í því skyni að 
víla eða kvarta, enda mun hann 
sjaldan hafa brostið kjark. Hann 
var gæddur góðlátlegri og skemti- 
legri kýmnisgáfu, og oft skein 
glettni úr augum hans, þegar hann 
hnipti í mann og sagði eitthvað 
spaugilegt. Hló hann þá oft dátt og 
hjartanlega um leið. 

Eg kyntist Jóni fyrst sumurin 
1906 og 7. Kom eg þá oft-á heimili 
hans og dvaldi þar stundum dögum 
saman. Flutti hann þá póst milli 
þriggja póstafgreiðslustaða og fór 



ÞRÍR MERKIR VESTUR-ISLENDINGAR 


77 


eg með honum nokkrar póstferðir. 
Vegir voru þá engir til og bleytan 
afskapleg, svo að allar lægðir voru 
fullar af vatni, var vatnið víða í 
kvið og jafnvel á miðjar síður á 
hestum. Jón keyrði oftast greitt og 
kærði sig ekkert um þó að maður 
fengi aurslettur í andlit eða á föt 
sín. Gengu stundum vatnsgusurnar 
yfir höfuð á manni þegar hann 
keyrði út í keldurnar. Stóð hann þá 
upp í vagnsætinu og veifaði keyrinu 
ótt og títt, þegar tvísýnt var um, 
hvort alt draslaðist yfir, og hló svo 
þegar yfir var komið. Var gaman 
að því ferðalagi, því hann var svo 
kátur, skrafhreyfinn og skemtilegur. 
Það ’gat engum leiðst, sem með Jóni 
var, hvort heldur það var á ferða- 
lagi eða heima fyrir. Altaf var sami 
áhuginn og ákafinn með að komast 
áfram og sama léttlyndið og glað- 
værðin. 

Jón hafði mikla skemtun af að 
lesa. Einu sinni var hann á ferð 
frá Winnipeg ásamt fleirum í bíl. 
Það var áður en hinn nýi vegur, sem 
nú er, var lagður. Bíllinn hristist 
ákaflega þar sem óslétt var. Jón 
hafði náð í einhverja bók, sem hon- 
um þótti skemtileg og var niður- 
sokkinn í að lesa hana. Samferða- 
menn hans furðaði á að hann gæti 
l’esið í þvílíkum hristingi, en Jón 
hélt áfram og gaf sig ekkert við 
skrafi þeirra. Samt fór svo að lok- 
um, að hann varð að láta bókina 
aftur, enda var þá komið á þann 
kafla vegarins, sem mátti heita ó- 
fær með öllu, þegar blautt var, og 
næstum ófær þó þurt væri. Höfðu 
þeir, sem með honum voru fyrir 
satt, að engum nema Jóni hefði 
komið til hugar að lesa í bílnum. 
En þessi saga, þó smávægileg sé, 


sýnir kappið og áhugann; hann varð 
niðursokkinn 1 bókina og honum 
var ekkert fjær skapi en að hætta 
meðan nokkur kostur var að halda 
áfram. 

Til er önnur smásaga, sem sýnir 
hvað vinsæll hann var. Það var 
eitthvað ári eða tveimur áður en 
hann dó, að hann var staddur í 
Lundar-þorpinu hjá kunningja sín- 
um einum, og bar þar að farand- 
prédikara, sem var allæstur og þótt- 
ist rétt-trúaður mjög. Hann gaf sig 
brátt á tal við Jón og vildi fá að 
vita um trúarskoðanir hans. Jón 
var ekki myrkur í máli og sagði 
prédikaranum hiklaust hvaða stefnu 
hann fylgdi í trúmálum. Var þá 
prédikaranum nóg boðið og sagði 
hann Jóni jafn hiklaust á hvaða 
leið hann væri og þar með, að hann 
hefði gefið honum aðvörun. Skildi 
þar með þeim. En sagan barst út 
og fólk varð prédikaranum sárreitt 
fyrir hönd Jóns, fanst það meira en 
lítil ósvífni af honum að ætla að 
fara að knésetja öldunginn og segja 
honum til syndanna, þótti hinum 
gamla sæmdarmanni misboðið með 
slíku skrafi, sem og líka var. En ef- 
laust hefir Jón eftir á haft gaman af 
gaspri prédikarans, þótt vel geti ver- 
ið, að honum hafi runnið í skap í bili. 

Jón andaðist 4. mars 1933 næstum 
80 ára gamall. Hafði hann verið 
veikur nokkuð lengi áður en hann 
dó, en var glaður og hress fram 
undir það síðasta. Jarðarför hans 
var mjög fjölmenn. Löngu áður en 
hann dó var Jón sonur hans tekinn 
við búinu. Síðasta stórræði gamla 
mannsins var að láta byggja ásamt 
syni sínum mjög stórt og vandað 
íbúðarhús á heimilinu. Naut hann 



78 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


þar hvíldar og næðis elliáranna og 
gekk glaður og reifur til sinnar 
hinstu hvíldar. 

I eftirmælum, sem Vigfús skáld 
Guttormsson orti eftir hann, standa 
þessi fallegu og viðeigandi orð: 

Þú varst stólpi þinnar bygðar, 
þér var kærast íslenskt mál. 
Merkisberi dáða’ og dygða, 
djörf og frjáls þín glaða sál. 

♦ 

MAGNÚS JÓNSSON 
frá Fjalli 

Magnúsi Jónssyni frá Fjalli hefi 
eg aldrei kynst persónulega, en eg 
hefi haft nokkur bréfaskifti við 
hann. Ævisöguágrip hans, sem 
hann hefir sjálfur ritað og er prent- 
að aftan við Vertíðarlok II., er að 
ýmsu leyti eftirtektarvert, það fjall- 
ar ekki aðeins um ytri atburði, sem 
á daga hans hafa drifið, eins og slík 
ævisögubrot gjarnast gera, heldur 
líka um hina innri þróun, sem svo 
mætti nefna, eða andlegan þroska 
hans, og þessvegna er miklu meira 
á því að græða til þess að fá réttan 
skilning á manninum, heldur en á 
langri upptalningu atburða, sem 
eru meira eða minna fráskildir per- 
sónuleika mannsins sjálfs. í þessu 
ævisögubroti, þó að stutt sé, felst 
lykillinn að hæfileikum mannsins 
og eigindum. Hann hefir fyrst og 
fremst verið hinn hugsandi og leit- 
andi maður; hann hefir haft gáfna- 
far og skapsmuni heimspekingsins, 
-m íhugar rólega, dregur ályktan- 
ir og reynir að samræma skoðanirn- 
ar í rökréttar heildir. Skoðanir hans 
bera vott um skarpa hugsun og 
djúpsæa vitsmuni, en honum tekst 
ekki ávalt að gera þær vel ljósar. 
Niðurstöðurnar, er hann kemst að, 
eru oft frumlegar og ekki auðhraktar. 


Magnús Jónsson er fæddur 17. 
júlí 1851 að Hóli í Sæmundarhlíð í 
Skagafirði, og er því nú rúmlega ní- 
ræður. Hann ólst upp við öll venju- 
leg störf eins og þau tíðkuðust í 
sveitum á íslandi fyrir nærri heilli 
öld. Uppfræðslan var ekki önnur 
en sú, sem þá tíðkaðist meðal al- 
þýðu, en það lítur út fyrir að þó 
nokkur bókakostur hafi verið. á 
heimilinu, og má geta nærri að 
jafn gáfaður og námfús unglingur 
og hann hefir verið, hafi notað þær. 
Ungur að aldri kvæntist hann og 
byrjaði búskap, bjó hann 13 ár á ís- 
landi. Þar af 10 ár á Fjalli í Sæ- 
mundarhlíð, bænum, sem hann 
kendi sig við, eftir að hann fluttist 
vestur um haf. Til Canada fluttist 
hann árið 1887, var fyrst nokkur 
ár í Nýja íslandi, fluttist þaðan til 
Cypress-sveitar og bjó í Assiniboine- 
dalnum fram til - ársins 1902, er 
hann fluttist vestur á Kyrrahafs- 
strönd. Síðan hefir hann átt þar 
heima ýmist í Blaine, ,Wash., þar 
sem hann er nú, eða í New West- 
minster, B.C. Kona hans heitir 
Margrét Grímsdóttir. Sonur þeirra, 
Jón að nafni, býr þar vestra, og í 
hans,skjóli hafa þau verið að ein- 
hverju leyti hin síðari árin. Ma'gnús 
er búinn að vera blindur fjölda 
mörg ár. 

Meðan Magnús bjó á íslandi, tólc 
hann mikinn þátt í opinberum mál- 
um sveitar sinnar og sýslu, og eftir 
að hann fluttist vestur, var hann 
frömuður í félagsmálum meðal ís- 
lendinga í þeim bygðum, sem hann 
bjó í. Hann hefir verið framfara- 
maður á öllum sviðum, góður bú- 
höldur og nýtur maður í sínu héraði. 
Heimili hans var alþekt fyrir gest- 



ÞRÍR MERKIR VESTUR-ÍSLENDINGAR 


79 


risni og háttprýði, eftir því sem frá 
er skýrt í ævisögubrotinu eftir G. J. 
Oleson, sem áður hefir verið á 
minst. Meðan hann var í Nýja ís- 
landi tók hann virkan þátt í kirkju- 
málastarfi þar, og var ötull stuðn- 
ingsmaður séra Magnúsar heitins 
Skaptasonar, og ávalt hefir hann 
verið unnandi frjálslyndi í trúmál- 
um og stutt þær stefnur meðai 
Vestur-íslendinga, sem að því hafa 
miðað, eftir megni. 

Magnús hefir fengist allmikið við 
ritstörf. Ritgerðir eftir hann um 
ýms efni munu hafa birtst í blöð- 
unum hér eystra áður en hann 
flutlist vestur, og þegar hann var 
sjötugur safnaði hann saman ýms- 
um greinum og ritgerðum eftir sig 
í áðurnefnda bók, “Vertíðarlok” og 
aftur í síðari hluta hennar 1933. 

Sumar ritgerðirnar í bókinni nefn- 
ir hann smásögur, en í rauninni 
eru þær engar sögur, heldur nokkuð 
löng samtöl milli persónanna. í 
samtölunum birtast skoðanir Magn- 
úsar sjálfs á ýmsum málum, svo sem 
hjúskaparmálum og fleiru. Eitt 
samtalið, sem hann nefnir: Hvernig 
Jón var sigraður, segir frá manni, 
sem með þjálfun skapsmuna sinna 
breytti ekki aðeins sjálfum sér úr 
uppstökkum ofstopamanni 1 gæf- 
lyndan og sanngjarnan mann, held- 
ur líka vann hylli og vináttu mót- 
stöðumanna sinna og gerði þá að 
vinum sínum. Er það eftirtektar- 
verð hugvekja um það, hvernig 
máttur viljans getur sigrað óstýri- 
láta skapsmuni, og sálfræðislega 
alveg rétt. í einni lengstu ritgerð- 
inni er tekin til meðferðar hin 
gamla spurning um hið illa, hvers 
vegna það eigi sér stað. Reynir 
Magnús þar að greiða fram úr mót- 


sögninni milli trúarinnar á algóðan 
guð, sem stjórni heiminum, og veru- 
leika reynslunnar um böl og þján- 
ingar í mannlífinu. Kemst hann, 
að mér skilst, að þeirri niðurstöðu, 
að alveran sé fullkomin og að í 
henni ríki algild og ævarandi lög- 
mál, sem ráði þróun lífsins. Maður- 
inn er æðsta og fullkomnasta lífs- 
stigið, hann er frjáls. En hann 
skortir viljann til þess að lifa í sam- 
ræmi við lögmál náttúrunnar, og 
þessvegna orsaka mennirnir hver 
öðrum alls konar böl og mein. Mað- 
urinn gæti, ef hann vildi, útrýmt 
öllu illu úr heiminum. Um þessa 
niðurstöðu mætti auðvitað margt 
segja, en tilgangurinn með þessum 
línum er aðeins sá að lýsa skoðun- 
um höfundarins. Eftirtektarverð er 
sú skoðun hans, að meðvitundin um 
hið illa byrji með sársauka, eða 
“óheilbrigði,” eins og hann kallar 
það, og er hann þar mjög nærri 
þeirri siðfræðiskenningu, sem köll- 
uð hefir verið hedonismi, en aðal- 
inntak hennar er það, að maðurinn 
flýi stöðugt sársaukann og það sem 
veldur honum óþæginda en leiti 
vellíðunar. 

Magnús hefir eflaust lesið mikið 
og virðist hann vera vel kunnugur 
niðurstöðum vísindanna um eðli 
efnisins og hvernig lífrænar heildir 
myndast úr því, einnig skilur hann 
takmörkun skynjunarinnar, t. d. að 
til eru hljóð og geislar, sem mann- 
leg skynjun getur ekki gripið. Leið- 
ist hann út frá því að tilgátum um 
þynnra og léttara efni, sem geti ef 
til vill myndað líkami, sem vér ekki 
getum séð. Er það einkum í sam- 
bandi við trúna á framhaldslíf eftir 
dauðann, sem hann talar um þetta. 
Hefir hann auðsjáanlega sterka trú 



80 


TÍMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


á því. Hann sér auðvitað, að guðs- 
hugmyndir manna eru mismunandi, 
svo að þó að menn noti sama orðið, 
er það, sem það á að tákna, næsta 
ólíkt í hugum þeirra. Sjálfur virð- 
ist hann standa býsna nærri pan- 
þeismanum, guð er alt, en samt 
tekur hann fram, að hann trúi því 
að guð sé persónulegur. Þessar 
skoðanir hans eru naumast nógu vel 
settar fram eða naumast gerðar 
nógu ljósar, til þess að hægt sé að 
segja með vissu hvar í flokk ætti að 
skipa honum. En líklega kærir 
hann sig ekkert um, að honum sé 
skipað í nokkurn flokk; hann hefir 
fundið hjá sér þörf til þess að hugsa 
um þessi viðfangsefni og gerir sjálf- 
sagt enga kröfu til þess að vera 
skoðaður sem tilheyrandi nokkurri 
sérstakri heimspekisstefnu. 

Greinar hans um ýms mannfélags- 
mál og samkomuávörp, ásamt ör 
stuttum smágreinum um margvísleg 
efni, eru fullar af frumlegum og 
heilbrigðum athugasemdum. Stund- 
um eru þær kjarnyrtar og segja 
mikið í örfáum orðum, t. d. kemst 
hann á einum stað svo að orði: “Þeir 
sem trúa, vita án þess þeir skilji, en 
þeir sem ekki trúa vita ekki nema 
þeir skilji.” Vitanlega er þetta alls 
ekki fullgild skilgreining á trú og 
trúleysi, en það er stuttorð og kjarn- 
yrt lýsing á hugsunarhætti þeirra, 
sem trúa í blindni eða eftir því sem 
þeim hefir verið sagt, og hinna, sem 
leita og vilja skilja áður en þeir 
viðtaka nokkuð sem óskeikult. 

Ef lýsa ætti í örfáum orðum hugs- 
unum Magnúsar, eins og þær birtasl 
í þessum greinum hans, mætti ef til 
vill segja, að þær séu tilraunir 
manns, sem hefir bæði djúpa trúar- 
hneigð og sterka siðgæðisvitund, til 


að finna úrlausnir á ýmsum helstu 
vandamálum á sviði mannfélags- 
málanna, siðfræðinnar og trúar- 
bragðanna. Það birtist í þeim öll- 
um mikil og djúp alvara og löngun 
til þess að hafa áhrif á hugi les- 
endanna til góðs, leiða þá í þann 
sannleika, sem höfundurinn hefir 
sjálfur fundið. Slíkir menn vinna 
ekki fyrir gýg, þótt þeir séu fáir 
sem á þá hlusta eða gefa orðum 
þeirra gaum. 

Það mætti rita miklu lengra mál 
um skoðanir þessa níræða öldungs, 
sem hiklaust má telja einn af merk- 
isberum íslenska þjóðarbrotsins hér 
vestra á sviði andlegra mála og 
einn af hinum gáfuðustu íslensku 
alþýðumönnum, sem hafa leitast við 
að benda fólki á hinar réttu leiðir 
heilbrigðrar og göfgandi lífsskoðun- 
ar, en rúmsins vegna verður að láta 
hér staðar numið. Þeir, sem vilja 
kynnast skoðunum hans betur, ættu 
að lesa bók hans og reyna að brjóta 
hugmyndir hans til mergjar. Að 
vísu mundi mörgum það finnast, að 
það væri ekki neinn skemtilestur, 
en það er áreiðanlegt, að lestur 
þeirra skilur meira eftir hjá þeim, 
sem nenna að lesa, heldur en margt 
af þyí léttmeti, sem nú er þorið á 
borð fyrir Islendinga í bókum. Má 
þar til færa orð hans sjálfs, þar 
sem hann segir, að “persónuleg 
skylda allra rithöfunda, skálda og 
annara leiðtoga mannanna” sé “að 
kenna aðeins það, sem byggir upp 
lífið, bætir það og fullkomnar.” Ef 
til vill er þetta nokkuð' hörð krafa, 
og fleira en það sem’uppfyllir hana 
á rétt á sér; en hún sýhir hugsunar- 
hátt hins alvörugefna og hugsandi 
manns, sem metur lítils, of lítils, alt 
annað en það, sem fræðir og bætir. 



E. Pauline Johnson 

(Áttatíu ára minning) 

Eftir Guðrúnu H. Finnsdóiiur 


Um það bil, að sjálfstæði frum- 
þjóðar þessa lands, Indánanna, var 
að taka síðustu andvörpin, í hinum 
hrikalega og margþætta leik, land- 
námi hvítra manna í Norður-Ame- 
ríku, hóf ung Indíána stúlka upp 
röddina og kvaddi sér hljóðs á svið- 
um skáldskapar og lista. Hún sór sig 
í ættina, því orð hennar flugu með 
arns-úg og örvaþyt, samofin hljómi 
syngjandi svana. 

E. Pauline Johnson (Tekahion- 
wake) var dóttir G. H. M. Johnsons 
(Onwanosyshon), er var kynborinn 
Mohawk Indíánahöfðingi yfir “Sex 
þjóða sambandinu.” Rakti hann ætt 
sína 400 ár aftur í aldir, til hins 
fræga Mohawk þjóðhöfðingja, sem 
myndaði “Sex þjóða sambandið,” 
ásamt fleirum, með Hiawatha. Er 
það frægt í sögnum 'og söngvum 
Indíána vegna þess, að það var 
stofnað að ráðstöfun hins mikla 
anda, Gitche Manito, er sá, að stríð 
og styrjaldir voru börnum hans 
eyðilegging og dauði. 

Mohawkarnir voru ein frægasta 
þjóðin í sambandinu og tóku því 
brátt að sér forustu. Koma þeir 
mjög við landnámssögu hvítra 
manna á austurströndinni, bæði í 
Bandríkjunum og Canada; enda 
voru þeir líka “Verðir austurdyr- 
anna.” 

Þeir áttu víðlend ríki þar eystra, 
en löndum sínum og miklu liði töp- 
uðu þeir í langvarandi styrjöldum. 
Þeir börðust hraustlega með Eng- 


lendingum í nýlendustríðum þeirra, 
bæði sunnan og norðan landamær- 
anna. Að launum fyrir liðveitsluna 
veitti nýlendustjórn Canada þeim 
landnámsleyfi vestur í óbygðum 
Ontario. Þar inni í skógunum, með- 
fram Grand River, slóu þeir tjöld- 
um sínum. Þáverandi foringi þeirra, 
Joseph Brant (Thayendanege) var 
stórfrægur Mohawk höfðingi, og 
ber Branthéraðið nafn hans. Nú 
eru Indíánatjöldin horfin af bökk- 
um Grand River, en á einum feg- 
ursta blettinum í Brantford borg 
stendur þó minnisvarði Thayen- 
danege. 

í æskuminningum Pauline John- 
son, er hjónabandi og heimilislífi 
foreldra hennar lýst fagurlega. 
Móðir hennar, Emily Howells, var 
ættuð frá Bristol á Englandi. Flutt- 
ist hún ung til Canada með móður 
sinni og stjúpföður. Var hún ætt- 
góð kona, vel mentuð og listræn, 
náskyld William D. Howells skáldi, 
rithöfundi og ritstjóra margra 
merkra tímarita. Hann var braut- 
ryðjandi raunsæistefnunnar í ame- 
rískri skáldsagnagjörð og áhrifarík- 
ur í bókmentaheiminum. Eldri 
systir hennar, Elisabeth, giftist 
ungum presti, sem gjörðist trú- 
boði meðal Indíánanna í Brant- 
héraðinu. Þau prestshjónin tóku 
Emily með sér þangað, vegna þess 
að stjúpfaðir þeirra systra var þeim 
svo harður og illur, að þeim hafði 
varla verið líft í sambúð við hann. 



82 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Presturinn var mesta valmenni, 
og á litla prestssetrinu úti í Indíána- 
bygðinni ríkti ró og friður, og þar 
leið þeim systrunum vel. Prestur- 
inn eignaðist þar brátt marga vini, 
en enginn var honum þó eins kær 
og samrýndur og sjálfur Mohawk 
höfðinginn Johnson. Hann var þar 
daglegur gestur á heimilinu, og bar 
margt til þess, að hann gjörðist þar 
heimagangur. Johnson var vel 
mentaður maður, talaði ensku og 
frönsku, sem innfæddur, bar gott 
skyn á umheiminn, og var vel 
kunnugur og vel kyntur í heimi 
hvítra manna, og átti þar marga 
málsmetandi vini. Og unga fríða 
stúlkan, systir prestskonunnar, var 
vafalaust líka seiðmagn, sem dró 
hann. Enda tókust með þeim heitar 
ástir, og giftust þau nokkru síðar, 
þrátt fyrir öflug mótmæli frá báð- 
um hliðum. 

Þegar fólki Emily Howells barst 
fregnin um trúlofun hennar, lagði 
það blátt bann fyrir, að hún giftist 
Indíána. Var mági hennar álasað 
harðlega fyrir að láta slíkt við 
gangast í sínum húsum. Svo hjóna- 
efnunum kom saman um, að mæta 
sjálf öllum mótmælum og gifta sig 
heima hjá fólki Emily. 

Þegar þangað kom, stóðu á henm 
öll járn. En hún svaraði því einu 
til, að hvað sem á gengi ætlaði hún 
sér að giftast þessum manni. Að 
lokum gafst fólk hennar upp og 
giftingardagurinn var ákveðinn. 1 
lítilli afskektri kirkju beið brúð- 
fylgdin þess að brúðguminn kæmi; 
þar voru aðeins staddir ættingjar 
og nánustu vinir, því fjölskyldan 
taldi sér litlar virðingar að þessum 
ráðahag. Brúðguminn sást hvergi, 
en út úr skrautvagni, með eldis- 


hestum fyrir, stigu tveir menn, 
klæddir yfirherforingja búningum. 
Eldra manninn könnuðust allir við, 
en sólbrenda, íturvaxna, höfðinglega 
manninn þekti enginn þarna, nema 
brúðurin. Fólkið var farið að ó- 
kyrrast, Indíáninn lét ekki sjá sig, 
og einhver spurði: “Hvar er nú 
Indíáninn?” Ókunni maðurinn svar- 
aði þurlega: “Hann er hér.” 

Svo var Johnson prúðmannlegur 
og fríður, að tengdafólkið datt í 
stafi, og hlakkaði Emily yfir því í 
huga sér. 

Svaramaður brúðgumans var hátt- 
standandi maður í hernum og einn- 
ig í stjórnarráði Canada; og er auð- 
velt að skilja, hversvegna Johnson 
valdi þann vin sinn fyrir brúðar- 
svein. Herforingjatign hafði John- 
son verið veitt, svo hann bar bún- 
inginn með réttu. 

Ungu hjónin lögðu svo af stað 
heim í ríki sitt, heim til skóganna 
og Indíánanna. Það fyrsta, sem 
mætti augum ungu konunnar, var 
nýbygt steinhús, stórt og sterklegt. 
Þegar inn kom, voru stórar bjartar 
stofur, og í setustofunni var spá- 
nýtt píanó handa henni, því hún 
lék vel á hljóðfæri. Inni í borðstof- 
unni var borðið lagt með borðbún- 
aði úr skíru silfri. Maður hennar 
ætlaði auðsjáanlega ekki að láta 
hana sakna ytri siðmenningar hvíta 
fólksins. 

Sambúð þeirra varð ástrík, og 
Indíáninn bar þessa hvítu konu sína 
á höndunum. AUir Indíánarnir 
hyltu hana eins og.drotningu sína 
og voru boðnir og .búnir að þjóna 
henni og láta lífið fyrir hana, ef 
þess gjörðist þörf. Samt var ein 
kona þarna, sem neitaði að mæta 
Mrs. Johnson, neitaði að kannast 



E. PAULINE JOHNSON 


83 


við, að hún væri til. Það var tengda- 
móðir hennar. Þótti henni sonur 
sinn hafa gjört nafni sínu, stöðu og 
ætterni ófyrirgefanlega smán með 
því, að giftast hvítri konu. Gamla 
konan kvað hafa verið ríkilát, skap- 
mikil og afar fastheldin við forna 
þjóðsiði. Þoldi hún illa þessa nið- 
urlægingu sonar síns. 

Eftir að Mrs. Johnson átti fyrsta 
barnið, lá hún lengi veik og var 
ekki hugað líf. Daginn, sem barnið 
fæddist, sat maður hennar einn inni 
hjá henni í rökkrinu um kvöldið. 
Alt í einu opnuðust dyrnar hljóð- 
lega, og dökkur skuggi leið inn 
gólfið og kraup við rúmstokkinn. 
Móðir Indíánahöfðingjans var kom- 
in til að blessa yfir sonarbarnið og 
bjóða frið. — 

Hún lagði litla skrautsaumaða 
barnaskó á rúmið og hvarf svo út 
aftur. En friðinn og fyrirgefning- 
una skildi hún eftir eins og ilm í 
kringum veiku konuna og son henn- 
ar. Litlu skórnir voru gamalt erfða- 
fé, og þá báru aðeins kynbornir 
höfðingjar Mohawkanna. Flutti hún 
skömmu síðar heim til sonar síns 
og tengdadóttur. Áhrif hennar seg- 
ist Pauline Johnson aldrei geta full- 
þakkað. Hún segir að amma sín 
hafi mótað hugsunarhátt sinn; en 
einhver undarlegur ótti hafi sér þó 
altaf staðið af þessari mikilúðgu 
konu. 

Vafalaust hafa heimilisáhrifin 
glætt og aukið ímyndunarafl þessa 
gáfaða óvenjulega skáldhneigða 
barns. Amma hennar mun hafa 
kent henni ungri, að leggja eyrun 
við jörðina og hlusta eftir pípu- 
blæstri Pans. Líklegt er og að hún 
hafi fyrst allra kent Pauline virð- 
ingu fyrir skáldskap, því maður 


hennar, afi Pauline, hafði verið 
nafnkendur Mohawk söngvari og 
frábær mælskumaður svo ef til vili 
hefir henni komið eitthvað af orð- 
snildinni þaðan. Heimilið var fult af 
bókum og innan við tólf ára aldur, 
hafði Pauline lesið og lært kvæði 
eftir ýmsa bestu höfunda eins og' 
t. d. Scott, Longfellow, Byron, 
Shakespeare, Meredith og fl. Má 
af því sjá, hve snemmþroska hún 
var, enda byrjaði hún ung að yrkja. 
Skólamentun hennar mundi nú á 
dögum vera talin lítil; en hún slapp 
þá líka við, að sitja á skólabekk, 
þar til sál hennar var orðin að flat- 
köku, sem engin gerð gat komist í 
um aldur og ævi. — En fjölmentuð 
og víðlesin varð hún, eins og kvæði 
hennar benda til. Á unglingsárun- 
um orti hún mikið, en ekkert af 
þeim kvæðum kom á prent. Hún 
var orðin fleyg og fær skáldkona. 
þegar fyrstu kvæði hennar komu 
fyrir almennings augu í tveim New 
York ritum “Gems of Poetry” og 
“Independant,” einnig í tveim 
Toronto-ritum “The Week” og 
“Saturday Night.” Vægast sagt, 
ráku menn þá upp stór augu yfir 
kvæðum þessarar óþektu Indíána- 
stúlku. En ljóðsnild hennar náði 
ekki föstum tökum á hugum manna, 
fyr en viðurkenningin kom utan- 
lands frá, — heiman frá Englandi. — 

Theodore Watts-Dunton, enskur 
mentamaður og rithöfundur, skrif- 
aði grein árið 1889 í London-tíma- 
ritið “Athenæum” um “Songs of 
the Great Dominion,” var það ný- 
útkomið kvæðasafn, sýnishorn af 
canadiskri ljóðagjörð á þeim dögum. 
Watts-Dunton skrifaði mjög hlýlega 
um bókina, en fremsta og frumleg- 
asta skáldið taldi hann Pauline 



84 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Johnson. Eftir það átti hún aðgang 
að öllum merkustu enskum tíma- 
ritum beggja megin hafsins. 

Árið 1894 kom fyrsta kvæðabók 
hennar út, prentuð á Englandi. Alls 
komu út 3 kvæðabækur eftir hana 
og heildarútgáfan af ljóðum henn- 
ar, “Flint and Feather,” hefir verið 
marg endurprentuð. 

Sjálfsagt hafði ungu canadisku 
skáldunum að einhverju leyti vaxið 
vængir við útgáfu “Söngvanna,” 
því árið 1892 var stofnað til kvæða- 
kvölds í Torontoborg, og þar lásu 
ýms skáld upp kvæði sín. Pauline 
Johnson flutti þar kvæði; var það í 
fyrsta skifti, sem hún las upp opin- 
berlega. Tígin og róleg í fasi gekk 
hún fram fyrir fólkið: en með 
leiftrandi augum og töfrum á tungu 
þrumaði hún yfir skáldin og Toronto 
búa, utanbókar, “Hróp Indíánakon- 
unnar.” — Drotning rauðra manna 
talaði þarna, fyrir munn þjóðar 
sinnar, til sigurvegaranna, og skar 
ekki utan af orðunum. Af þessu 
skáldamóti gekk hún sigrandi af 
hólmi; og þó voru þeir staddir þar 
á þingi með kvæði sín Archibald 
Lampman, Duncan Campbell Scott 
og William Wilfred Campbell, sem 
allir voru, þá þegar, ágætis skáld. 

Toronto-blöðin lofuðu mjög list 
hennar, ekki einungis ljóðin, heldur 
engu síður snildar upplestur og 
leiklist, og var hrifningin svo al- 
menn, að hálfum mánuði síðar las 
hún kvæði sín fyrir fullu húsi í 
einum stærsta sal borgarinnar. 

Þannig byrjuðu 16 ára ferðalög 
hennar, fram og aftur um þetta 
land, frá hafi til hafs, báðu megin 
landamæranna. Margir ágætismenn 
reyndust henni hollvættir í sam- 
bandi við ferðir hennar hér í landi, 


hvort sem leið hennar lá um hálf- 
gjörðar óbygðir eða inn í fínustu 
samkomusali og leikhús stórborg- 
anna. En alstaðar var sama sagan: 
Hún kom og sá og sigraði. Þrjár 
ferðir fór hún til Englands og þar 
eignaðist hún marga vini og aðdá- 
endur, einkum meðal skálda og 
listamanna. 

Á ferðum sínum hér í álfu reyndi 
hún jafnan að komast í samband 
við Indíánana, lagði hún þá oft 
lykkju á leið sína. Þeir áttu hug 
hennar og hjarta. Þjóðsögur og 
ævintýri þeirra voru henni hug- 
næm. “Þjóðsögurnar frá Van- 
couver” sýna hve snildarlega henni 
lét að fara með þau efni, jafnvel 
steinarnir tala og segja frá mann- 
legum tilfinningum og þrám, segja 
frá sigrum, sem byggjast á mann- 
kostum, trúmensku, úthaldi og ó- 
eigingjarnri ást. 

í þjóðsögunum les skáldkonan 
sögu rauða mannsins — og sér þar 
sýnir. Það er frumstæður þróttur 
og seiðandi fegurð í hörpuslætti 
hennar, þegar hún kveður horfnar 
hetjur og hjartaprúðar konur fram 
úr skuggum fortíðarinnar, — fram 
úr þokuslæðum löngu dreymdra 
drauma. — En þó brennur sál henn- 
ar 'heitast yfir afdrifum Indíán- 
anna. Þar kveður hún við sama 
tón og valkyrja. Skáldkonunni 
svíður undan öllum óréttindum og 
ennþá sér hún menn kjósa sér 
Barrabas. 

í gegnum öll kvæði hennar geng- 
ur eins og rauður "þráður aðdáun á 
réttlæti, sannleika og fegurð, fegurð 
jarðarinnar, fegurð ' mannlífsins, á 
að vera eign og óðal allra manna. 
Eftir því sem henni vex þroski, 
hugsjónir hennar hækka og stækka, 



E. PAULINE JOHNSON 


85 


verður mildin meiri og mannúðin 
innilegri. 

Ástakvæði hennar eru heit og 
fögur en þar eru djúpir þunglyndis- 
tónar og dulrænn blær hvílir yfir 
þeim öllum. Ástarhugur hennar 
reikar einn sér, því svo er að sjá, 
sem elskendurna skilji fjarlægðir 
hvítra manna og rauðra, sem hvor- 
ugt vill eða getur brúað. 

Öll sín yndislegu náttúruljóð 
kveður hún með heitri ást á landi 
feðra sinna. 

Andi hennar grúfir yfir landinu 
og hlustar á alla hljóma og les ofan 
í kjölinn litskrúð móður jarðar. 
Hljómum og litum blandar hún 
hrynjandi málsins í söngvum sín- 
úm. Þar heyrist gnýr stormsins, 
dunur fossanna, ölduhljóð stöðu- 
vatnanna og skvaldur lækjanna. 
Hún túlkar hljómkviður skógarins 
og heyrir hvísl gróandans. Hún 
þekkir og skilur hina djúpu kyrð 
í ríki náttúrunnar, þegar jafnvel 
andvarinn bærir ekki á sér, og bát- 
urinn hennar líður hljóðlega eftir 
smaragðsgrænu vatninu innan um 
sefið og vatnsliljurnar undir skugg- 
um trjánna, þar sem þögnin sjálf 
sefur. Frá náttúrunni kemur henni 
“kraftur orða, meginkyngi og 
myndagnótt.” 

Pauline Johnson var talin fríð 
kona og höfðingleg, prúð og látlaus 
í fasi, og gjörði hún sér aldrei 
manna mun. Fremur þunglynd í 
skapi, vinföst og trygglynd. Hún 
leitaði oft einveru og flúði glaum- 
inn. Hún' hafði yndi af að ferðast 
ein sér, róa bátnum sínum inn á 
víkur og voga, fjarri almannaleið- 


um, og hún kunni íþrótt Indíánans 
í því að renna honum yfir fossa, 
flúðir og strengi í straumhörðum 
ám. Hún tók miklu ástfóstri við 
Vancouver og átti þar heima nokk- 
ur síðustu ár ævi sinnar. Tæringin 
hafði náð valdi yfir henni, eins og 
fleirum af kynflokki hennar. Sjúk- 
dómsstríð hennar var þungt síðustu 
2 árin, en sálarkröftum hélt hún til 
þess síðasta, eins og kvæðin, sem 
hún orti með dauðann við hlið sér, 
bera vitni um. Hugprúð og æðru- 
laus horfir hún út yfir fjólubláa 
rökkurmóðu sléttunnar, inn í rós- 
litað sólsetrið. Þar fyrir handan 
sér hún gullin lönd þar sem kyn- 
flokkur hennar lifir áfram í heimi 
hamingju og friðar. E. Pauline 
Johnson andaðist 7. mars 1913, 51 
árs að aldri. Þegar hún var borin 
til grafar var engu líkara en að 
heilar hersveitir Indíána hefðu 
sprottið upp úr jörðunni, sem fylgdu 
henni svo hljóðir til síðasta hvílu- 
staðarins í Stanley Park. Þar 
halda svo hin risavöxnu tré og öld- 
ur hafsins uppi sífeldum söng yfir 
gröf hennar, — sömu ódauðlegu 
hljómunum og hún sló á hörpu sína. 

Endur fyrir löngu hafði “hinn 
mikli andi” afstýrt eyðileggingu 
barna sinna. Hafði hann aftur 
aumkast yfir óförum þeirra? Kon- 
ungsdóttirin hafði tapað erfðafé 
sínu. Snart guðinn þá sálu hennar 
og gæddi hana skáldgáfunni? Veitti 
hann henni aftur víðlendari ríki í 
heimi andans, heimi fegurðarinnar, 
heimi listarinnar? Þau ríki gátu 
hvorki hvítir menn tekið né rauðir 
menn látið af hendi. 



86 


TÍMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


LEIÐRÉTTING 


í Tímariti Þjóðræknisfélagsins 
fj r rir árið sem leið, er í stuttri máls- 
grein á blaðsíðu 2 skekkja, sem 
betur færi á að leiðrétt væri. 
Greinin er þessi: 

“Margrét móðir Rögnvalds var 
dóttir Björns bónda á Auðúlfs- 
stöðum, Ólafssonar, bróður séra 
Arnljóts Ólafssonar. Ólafur var 
sonur Guðmundar Skagakóngs í 
Höfnum á Skaga. Móðir Margrétar 
var Filipía, dóttir Hannesar prests 
og skálds Bjarnasonar á Ríp, en 
móðir Filipíu var Margrét Snæ- 
björnsdóttir, prests á Möðruvöllum 
Halldórssonar biskups Brynjólfs- 
sonar á Hólum.” 

Leiðréttingin er þessi: 

Margrét móðir séra Röngvaldar var 
fædd 24. nóv. 1844, en dó 9. nóv. 
1919. Hennar faðir var: 

Björn Ólafsson, fæddur 8. júlí 1817. 
en dáinn 5. maí 1853. Faðir hans 
var: 

Ólafur Björnsson, fæddur 1785 — 
dáinn 21. nóv. 1836. Hans faðir 
var: 

Björn Guðmundsson, fæddur 1748 
— dáinn 3. júní 1821. Var hans 
faðir: 


Guðmundur Björnsson “Skagakóng- 
ur.” Var það fylginafn hans komið 
af því, að hann var hinn mesti 
héraðshöldur. Hann var flest sín 
ríkisár í Höfnum á Skaga, en þá er 
ellin fór að vitja hans, færði hann 
sig á annað óðal sitt, Auðúlfsstaði 
í Langadal, í Húnavatnssýslu; og þar 
dó hann 1787. 

Eftir hans dag bjuggu sonur og 
aðrir hér áður umgetnir niðjar 
hans, á Auðúlfsstöðum, hver fram 
af öðrum. 

Margrét Snæbjarnardóttir prests, 
Halldórssonar biskups Brynjólfsson- 
ar, er var fyrst prestur á Kýlholti, 
þar næst á Möðruvöllum, en síðast 
og lengst í Grímstungu í Vatnsdal, 
sú mikla kona, var kona fyr greinds 
Ólafs Björnssonar, og þau hjón 
því tengdaforeldrar prýðiskonunnar 
Filipíu Hannesdóttur prests og 
skálds á Ríp í Hegranesi, og konu 
hans Sigríðar Jónsdóttur frá Hólum 
í Hjaltadal. Filipja var fædd 16. 
jú'lí 1818, en dó 15. sept. 1908, í Pine 
Valley, hjá Filipíu dóttur sinni. 


Arnljóiur B. Olson. 



Atthaginn 

Eftir Jón Magnússon 

I. 

Heiman og heim að nýju 
hópumst vér saman öll. 

Nú leggur bráðum ljómann 
á Lönguhlíðarfjöll. 

Hvar sem vér erum, ómar 
átthagans tungumál. 

Gæfa vor öll og gengi 
er gneisti af þinni sál. 

Hvarvetna leiftra af lífi 
lönd þín og fiskimið. 
Ungbörnin urðu gömul, 
og önnur tóku við. 

Hetjurnar hníga í valinn, 
hjúpaðar salti og mold. 
Baráttan byrjar og endar 
Við barm þinn, móðurfold. 


II. 

Haustbliknað heiðalyngið 
hverfur í mjöll og ís. 

Jörðin eldist og yngist 
og aftur í blóma rís. 

Áfram á arni lífsins 
eldurinn logar glatt. 

Stutt verður stundardvölin, 
því stígum við dansinn hratt. 

Heiman og heim að nýju 
hópumst við saman öll. 

Nú leggur bráðum ljómann 
á Lönguhlíðarfjöll. 



Walter J. Lindal, héraðsdómari 

Efiir séra Valdimar J. Eylands 


Á föstudagskvöldið 6. febrúar 
1942 var virðulegt og fjölment sam- 
sæti haldið í samkomusal Hudson’s 
Bay verslunarinnar í Winnipeg, til 
heiðurs hinum nýskipaða héraðs- 
dómara Minnedosa umdæmis, Walter 
J. Líndal, K.C. Yngri deild Þjóð- 
ræknisfélags Vestur-Islendinga efndi 
til samkvæmis þessa, og veitti Árni 



G. Eggertson, K.C. formaður þess 
félagsskapar forstöðu. Flutti hann 
lipurt ávarp og las einnig heilla- 
óskaskeyti frá ýmsum embættis- 
mönnum fylkisins og frá Thorson 
ráðherra. Ræður fluttu þeir Dr. 
Sidney Smith, forseti háskóla Mani- 
tobafylkis; prófessor J. G. Jóhanns- 
son, M.A.; G. S. Thorvaldson, 
M.L.A.; Paul Reykdal; G. F. Jónas- 
son; Dr. P. H. T. Thorláksson; Dr. 
W. C. Graham, forstöðumaður 


United Colleges í Winnipeg, og sá 
er þessar línur ritar. Frumort kvæði 
fluttu þeir Kristján Pálsson frá 
Selkirk, og Dr. S. J. Jóhannesson í 
Winnipeg. Mr. og Mrs. Kerr Wilson 
skemtu með hljóðfæraslætti og söng. 
í lok samkvæmisins flutti heiðurs- 
gesturinn fagra og áhrifamikla ræðu. 

Walter J. Líndal er Húnvetning- 
ur að ætt, fæddur að Þóreyjarnúpi 
í Þverárhrepp, 22. apríl 1887. For- 
eldrar hans voru þau Jakob Hans- 
son Líndal, sonarsonur hins nafn- 
kunna Natans, og Anna Hannesdótt- 
ir prests á Breiðabólstað í Vestur- 
hópi. Móðir Önnu var Hólmfríður 
dóttir Jóns Bjarnasonar stjörnu- 
spekings í Þórormstungu í Vatnsdal. 
Á fyrsta æviári fluttist Walter með 
foreldrum sínum vestur um haf. 
Bjuggu þau síðan á ýmsum stöðum 
í Manitoba og síðast, í Hólabygð í 
Saskatchewan. Þar dó móðir hans 
1908 en faðir hans lifði til ársins 
1920. Þau hjón eignuðust tólf börn, 
en Walter var sá eini sona þeirra, 
sem lagði inn á hina erfiðu braut 
til hærri mentunár, og vegna kring- 
umstæðna foreldra sinna mun hann 
hafa hlotið lítinn fjárstyrk að 
heiman. Hann innritaðist við há- 
skóla Manitobafylkis árið 1905, og 
útskrifaðist þaðan með hæstu ein- 
kunn og silfurverðlaunapening í 
stærðfræði árið. 1911. Þremur árum 
seinna útskrifaðist hann í lögum 
frá háskólanum ý Saskatchewan. 
Hann innritaðist í kanadiska herinn 
árið 1915, og gekk í 223. herdeildina 
ári síðar sem kapteinn, og fór 
skömmu síðar áleiðis til Frakklands. 



WALTER J. LINDAL, HÉRAÐSDÓMARI 


89 


í orustunni miklu við Paaschendale 
varð hann fyrir eiturgasi Þjóðverja, 
og hvarf heim árið 1917 mjög bil- 
aður á heilsu. Er hann hafði aftur 
fengið nokkurn bata, giftist hann 
Jórunni Magnúsdóttur Hinrikssonar 
frá Churchbridge, Saskatchewan, 
hinni glæsilegustu konu, sem einnig 
var lögfræðingur að mentun. Settu 
þau hjón málafærslustofu á stofn í 
Winnipeg, árið 1919. Frú Líndal 
lést 1. nóvember 1941, en skildi 
manni sínum eftir tvær dætur, 
Önnu Ruth og Elísabet Jo, efnilegar 
stúlkur á unga aldri. 

Líndal dómari er glæsilegur í sjón 
og gáfpmaður mikill eins og náms- 
ferill hans og embættisstörf bera 
vott um. Hann hefir um margra 
ára skeið verið áhrifamikill foringi 
í Liberal flokk Manitobafylkis, og 
nýtur 1 hvívetna virðingar og 
trausts samferðamanna sinna. 

í fjarveru forseta og varaforseta 
Þjóðræknisfélagsins flutti sá er 
þessar línur ritar heiðursgestinum 
ávarp fyrir félagsins hönd, á sam- 
sæti'því er að ofan getur. Var það 
eina ávarpið, sem á íslensku var 
flutt. Þykir því vel til fallið að láta 
það fylgja umsögn þessari um heið- 
ursgestinn og samsætið. 

-f 

Herra forseti, 

Háttvirti dómari, 

Walter J. Líndal, 

Virðulegu veislugestir. 

Eg kem hér í kvöld sem stað- 
göngumaður .og fulltrúi Dr. Becks, 
forseta Þjóðræknisfélagsins, sem 
vegna embættisanna, og einkum 
vegna nýrrar trúnaðarstöðu, sem 
honum hefir verið falin af forseta 
háskóla síns í Grand Forks, getur 
ekki verið hér staddur. Eg flyt 


yður, háttvirti dómari og vður 
veislugestum kveðju hans og af- 
sökun, sem eg veit að þér munið 
taka gilda. Einnig hefi eg í hönd- 
um bréf, þar sem hann felur mér í 
fjarveru varaforseta að tala hér 
nokkur orð fyrir hönd stjórnar- 
nefndar félagsins. í bréfinu er 
einnig ávarp til heiðursgestsins, 
sem eg vil nú leyfa mér að lesa. 

“Hinn nýi héraðsdómari, sem hér 
er maklegur sómi sýndur í kvöld, 
hefir á margan hátt haldið á lofti 
merki íslensks manndóms og fram- 
sóknaranda í landi hér, bæði með 
glæsilegum námsferli sínum á há- 
skólaárunum og afskiftum sínum 
af þjóðmálum. Hefi eg þá sérstak- 
lega í huga fyrirlestur þann um 
hinn lýðræðislega arf norrænna 
manna og engilsaxneskra (“Our 
Democratic Heritage”), sem hann 
hefir flutt á ýmsum stöðum, og þá 
eigi síður hina athyglisverðu bók 
hans Freedom or Tyranny (Frelsi 
eða harðstjórn), sem sprottin er upp 
úr sama jarðvegi, og fjallar um 
brennandi vandamál samtíðar vorr- 
ar. Með þessum ritstörfum sínum 
hefir höfundurinn sýnt það, að hann 
er trúr formælandi þeirri frelsis- 
hugsjón, sem einkent hafa íslenska 
þjóð frá upphafi vegahennar; skuld- 
um vér honum mikla þökk fyrir 
það, því það er hin ágætasta þjóð- 
rækni. Megi gæfa hans og vegur 
verða sem mest í hinu nýja starfi 
hans.” 

Herra forseti. Vér erum saman- 
komnir hér í kvöld, íslendingar úr 
ýmsum áttum og af mismunandi 
flokkum og stefnum. í kvöld erum 
vér allir eiit og með einum og sama 
tilgangi hingað komnir. Tilgangur 
vor allra er að heiðra, hinn nýskip- 



90 


TÍMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


aða dómara, Walter J. Líndal í til- 
efni af þeirri virðing og vegsauka, 
sem honum hefir fallið í skaut. 
Frammi fyrir afrekum einhvers úr 
hópi vorum hverfur allur skoðana- 
munur vor landanna. Vér finnum 
þá allir til skyldleikans og til skyld- 
unnar að tjá þakkir og sýna virðing- 
arvott þeim, sem á einhvern hátt 
skara fram úr, og auka þannig 
hróður þjóðarbrots vors hér í landi. 
Vér komum þá saman í kvöld, ekki 
einungis vegna heiðursgestsins, held- 
ur einnig vegna sjálfra vor til þess 
að vér getum þeim mun betur 
glaðst hverir með öðrum. Oss finst 
sem vér stækkum við hvert Grettis- 
tak sem landinn lyftir, og fögnum 
því að einum úr vorum hópi hefir 
hepnast að klífa þrítugan hamar- 
inn og komist upp á hátind á því 
sviði, sem hann hefir kosið sér í 
lífsbaráttunni. Því ber ekki að 
leyna að vér höfum stækkað, og 
erum ávalt að stækka sem þjóð- 
flokkur fyrir afrek vorra bestu 
manna. Dæmi þeirra hafa orðið 
oss hvöt til að hugsa drengilega og 
stefna hátt. Vér höfum vaxið inn 
á við að trausti og sjálfsvirðingu. 
Vér höfum einnig vaxið út á við í 
áliti hinna mörgu þjóðflokka, sem 
ásamt oss byggja þetta land. Eg 
minnist í þessu sambandi samtals 
sem Grettir konsúll Jóhannsson og 
eg áttum nýlega við hinn virðulega 
fylkisstjóra Manitoba fylkis á skrif- 
stofu hans hér í borginni. í sam- 
ræðu, sem fjallaði um ýmsa þjóð- 
flokka hér í landi lét fylkisstjórinn 
svo um mælt, að það væri langt 
síðan Kanadamenn hefðu hætt að 
skoða íslendinga sem útlenda menn 
á þessum slóðum. Mannkosta sinna 
vegna og þegnhollustu kvað hann 


þá hafa skipað sér á bekk með 
Engilsöxum og Ameríkumönnum í 
meðvitund alls þorra manna. Vér 
höfum enga ástæðu til að efast um, 
að hinn háttsetti embættismaður, 
fulltrúi konungsins, hafi verið fylli- 
lega einlægur í þessum ummælum, 
né heldur það að hann túlki ekki 
almenningsálitið að því er þjóðflokk 
vorn snertir. En oss er hinsvegar 
ljóst að þessi lofsverði hróður vors 
litla þjóðarbrots er til orðinn í með- 
vitund manna yfirleitt vegna fram- 
komu þeirra á meðal vor, sem í 
fylkingarbrjóstum hafa staðið, og 
einn þeirra á meðal hlýtur heiðurs- 
gestur vor að teljast. Hver sá á 
meðal vor, sem skarar fram úr í 
þeim málum, sem til góðs miða, er 
þannig lifandi og áhrifamikil aug- 
lýsing fyrir þjóðflokk vorn, og 
kynningarstarfsemi, sem þannig er 
unnin, er hin lofsamlegasta þjóð- 
rækni. Fyrir þessa þjóðræknisstarf- 
semi vil eg nú þakka yður, herra 
dómari, fyrir hönd stjórnarnefndar 
og meðlima Þjóðrdsknisfélags ís- 
lendinga í Vesturheimi. 

Vér finnum til nokkurs metnaðar 
í tilefni af því, að heiðursgestur 
vor, borinn og barnfæddur íslend- 
ingur, hefir hlotið dómarasæti, sá 
íyrsti af vorum þjóðflokki, sem 
hlotið hefir slíkt embætti hér í 
Kanada. Vér vitum, að til þessa 
frama liggja ýmsar orsakir. Kemur 
þar þá fyrst til greina arfurinn, sem 
hann hlaut í vöggugjöf, skapgerðin, 
skerpan, festan og áhuginn, sem 
mótuðust á heimili íslenzka land- 
nemans; og þá einnig mentunin, 
sem hann hlaut vegna fórna og 
sjálfsafneitunar þeirra, sem á æsku- 
aldri báru hag hans og framtíð fyrir 
brjósti. Islenski arfurinn var ef til 



WALTER J. LINDAL, HÉRAÐSDÓMARI 


91 


vill fátæklegur að efnahagslegum 
reikningi en haldgóður á andlega 
vísu. Aðrir hafa vissulega alist upp 
við svipuð skilyrði og farið að 
heiman með viðlíka veganesti, en 
hafa ekki komist eins langt eins og 
heiðursgestur vor. Mismuninum 
valda að sjálfsögðu hæfileikar hans, 
hin sigursæla barátta, sem hann 
hefir háð, og lífslán það, sem honum 
er gefið. 

Vér óskum yður, herra dómari, 
hjartanlega til hamingju með hið 
nýja embætti. Vér vitum að þér 
eruð vinsæll maður og treystum 
því, að vinsældir yðar fari vaxandi. 
En mebal hinna mörgu vina yðar af 
ýmsum þjóðflokkum, viljum vér Is- 
lendingar eignast þá sérstöðu í 
meðvitund yðar, að þér skoðið oss 
sem yðar bestu vini. Enginn flokk- 
ur manna mun gleðjast jafn inni- 
lega og vér yfir þeim heiðri, sem 
þér hafið nú hlotið, enginn flokkur 
manna mun fagna sem vér fregnum 
um þá vaxandi sæmd, sem vér vit- 
um að muni verða hlutskifti yðar 
í framtíðinni. Að vísu vitum vér, 
að þér eruð að hefja erfitt og 
vandasamt starf. Það að dæma í 
málum samferðamanna sinna, vega 
alla málavöxtu á hinum hárfínu 
vogskálum réttlætisins, án tillits til 
þeirra, sem að málavöxtum standa, 
en sem eiga þó oft lífslán sitt og 
frelsi að miklu leyti undir úrskurði 
dómarans, er hin mesta ábyrgð, sem 
lagst getur á samvisku nokkurs 
manns. En vér trúum því, að heið- 
ursgestur vor sé þeim vanda vaxinn. 
Vér trúum því vegna þess sem hann 
hefir talað og skrifað. Vér minn- 
umst þess að hann hefir skrifað bók 
um vegina tvo. Á saurblaði þeirrar 
bókar er mynd, sem táknar inni- 


hald hennar. Er það vegvísunar- 
merki, sem bendir á tvær gagn- 
stæðar áttir. Annars vegar er braut 
sannleikans, réttlætisins og kærleik- 
ans; hinsvegar hin gagnstæða leið. 
Af lestri bókarinnar verður það 
ljóst, að höfundurinn hefir kosið sér 
það góða hlutskifti, að fylgja leið 
sannleikans og réttlætisins. sem 
þeirri einu leið, er fara megi til að 
finna sanna hamingju og tryggja 
velferð þjóða og einstakra manna. 
Vér vitum, að hann muni leitast 
við, að þræða þá sömu leið sem 
dómari, sem hann hefir fundið og 
bent öðrum á sem fræðimaður. 

Til er gömul saga um ungan 
mann. Hinn ungi maður stóð á 
vegamótum, honum var falin þung 
ábyrgð, sem hann fann sig ekki 
mann til að mæta. Hann sofnaði 
út frá þungum hugsunum. Fanst 
honum þá Alfaðir standa við hlið 
sér, og hann bað: “Gef þú þjóni 
þínum gaumgæfið hjarta, til að 
greina gott frá illu og rétt frá 
röngu.” Og Alföður féll bæn hins 
unga manns vel í geð, og hann 
mælti: “Af því þú baðst um vits- 
muni, til að greina gott frá illu og 
rétt frá röngu, vil eg veita þér bæn 
þína, og eg vil einnig veita þér það, 
sem þú baðst ekki um, — bæði auð 
og heiður.” 

Herra dómari, þetta er ósk vor 
íslendinga, nær og fjær, og einnig 
bæn vor yður til handa. Vér biðj- 
um þess og óskum að þér megið, 
ásamt hinum miklu og viðurkendu 
vitsmunum yðar þroska hjá yður 
gaumgæfið hjarta, vaxandi næm- 
leik til að greina gott frá illu og 
rétt frá röngu í hverju máli, og að 
þér megið öðlast auk þess bæði 
auðlegð og heiður. 



Algeng saga 

(Eflir Will Carleion) 

Höfundur þessa kvæðis mun vera lítt kunnur meðal Islendinga. Hann hét fullu 
nafni William McKendree Carleton, en gekk altaf undir nafninu Wili Carleton. Hann 
var fæddur árið 1845 nálægt Hudson í Michigan-rikinu. Hneigðist hugur hans snemma 
til lesturs og náms. Æfði hann sig ungur á því að lesa upphátt ljóð og sögur yfir 
hundinum og kettinum að húsabaki, föður sínum til hinnar mestu skapraunar, því hann 
ætlaöi honum óbrotið bændalíf. Brátt var Will þó settur til menta, og útskrifaðist hann 
frá Hillsdale skóla 1869, og gerðist um tíma kennari, þá blaðamaður um langt skeið, og 
síðar, á efri árum, eftir lát konu sinnar, gaf hann sig við ýmis konar umbótamálum. 
Árið 1907 vitjaði Carelton átthaga sinna i Michigan. Hafði hann elcki lengi komið 
þangað, en lengstum dvalið i Boston. 1 heimahögum var honum tekið með hinum 
mesta fögnuði. Var stofnað til stórkostlegs samkvæmis, þar sem hann var heiðraður á 
ýmsan hátt. Stór hópur ungra barna hafði verið æfður tilj þess að syngja, lesa upp og 
leika kvæði eftir hann; en gömlu börnin komu i stórhópum til þess að votta honum 
huga sinn fyrir hans mikla starf í þeirra þágu. Hann dó árið 1912. Fyrsta 
kvæði hans, sem vakti verulega eftirtekt, hét “Betsy and 1 are out,” og var um 
eitt skeið á hvers manns vörum. Var höf. um það bil fréttaritari og fékk hugmynd 
kvæðisins út af hjónaskilnaðarmáli, sem þá stóð yfir. Eg þýddi það fyrir 25 árum 
og nefndi það “Við Björg mín erum ósátt.” Merkasta kvæði hans þykir þó það, er hér 
birtist í þýðingu. pað er nú orðið gamalt kvæði og( er ort i öðrum anda og með öðru 
sniði en flest nútímaljóð, en túlkar samt sömu mannlegu tilfinningarnar og ástriðurnar 
—■ og finnur að sama ranglætinu •— sem drotna I mannlegum hjörtum og umhverfi, 
á öllum timum, og verður því í eðli sinu aldrei gamalt. -— pýS. 


I. 

Á SVEITINA 


Á sveitina! — Svona’ er það komið— 
á sveitina loks er eg flæmd 
frá heimili, börnum og húsum, 
til hraknings og einveru dæmd. 

Á sveitina!—Ern er eg ennþá, 
til alls konar snúninga fær, 
og tæplega tekin að hærast, 
þó teljist eg sjötugu nær. 

Og eg, sem er hraust eins og hestur 
og helmingi frískari’ en þær, 
sem halda sig helmingi yngri 
— mér hægt er að vinna’ á við tvær. 

Eg þreytt yfir hæðina þramma. 
mér þróttur í fótunum dvín, 
því upp á við erfið er leiðin 
og andspænis stormurinn hvín. 

Á sveitina! — Sér er hver ævin! — 
á sveitina? — getur það skeð 
að eg eigi’ að hrekjast á húsgang 
við hungur — og skömmina með? 

Mörg sporin og erfið eg átti 
um ævina — drottinn það veit; 


samt finst mér að þúsundfalt þyngra 
sé þetta: að dæmast á sveit. 

Með þræls eða þurfalings stimpil 
er þungbært við 'gránandi hár 
að hrekjast og horfast í augu 
við heiminn um komandi ár. 

Ef brjáluð eg væri’ eða biluð, 
ef brysti mig heyrn eða sjón, 
í auðmýkt eg þá mundi þiggja 
og þakka hvern bita og spón. 

Eg ennþá er viljug að vinna 
og vön því að skulda’ ekki neitt; — 
en fyrir mitt ölmusu fóður 
eg fæ ekki þakklæti greitt. 

Eg er ekki sínk eða sérdræg, - 
og sVikið eg hef’ ekki neinn; 
eg var og' er viljug að borga — 

— minn viðskiftareikningur hreinn. 

Á húsgangi!—Hent út á gaddinn 
með harðneskju börnunum frá 
sem ónýtum, útslitnum, ræfli, 
sem enginn vill heyra né sjá. 



ALGENG SAGA 


93 


Eg man þó að ævin var önnur, 
þá enginn mig hornauga leit; 
og fegurri voru þær fáar, 
sem fundust í nálægri sveit. 

Já, svei mér ef eg ekki segi 
það satt að af flestum eg bar: 
með varirnar rauðar sem rósir, 
og rjóðleit í kinnum eg var. 

Og hárið sem hrynjandi fossar 
og hörundið skínandi bjart, 
og eldur í hreyfing og orðum, 
og augað var hrafntinnu-svart. 

Og við mér þá amaðist enginn, 
en öllum var návist mín kær, 
og allstaðar velkomin var eg, 
og viðmótið ylþíður blær. 

En til hvers er um það að tala, 
sem týnt er og fjöldanum gleymt?— 
Það flestum er einskisvert öðrum, 
sem á eg í huga mér geymt. 

En ósjálfrátt hugurinn hvarflar 
og horfir — Eg minnist þess enn, 
hvers virði mín þjónusta þótti — 
Og þá gat eg valið um menn. 

Já, hamingjan veit eg gat valið; 
eg valdi mér loksins hann .Jón, 
og við áttum framtíðar vonir, 

— og við þóttum efnileg hjón. 

Því hann átti dugnað og dirfsku 
og drengur hinn besti hann var, 
og hvar sem menn hópuðust saman, 
þar hann af þeim allstaðar bar. 

Hann meyjum fanst mannsefni besta 
og mörg hefði kosið hann sér, 
og þjóð sinni þótti hann sómi — 

Já, það sýndist fleirum en mér. 

Og hjá okkur blómgaðist búið, 
í bjargráðum framsýnn var hann, 
á tímanum slepti’ ekki tökum — 

Eg trúlega með honum vann. 


Við unnum í einingu saman, 
og örðugt var lífið — en sælt; 
og þrekraunir þreytt höfðu stundum 
—en þróttinn og vöðvana stælt. 

Svo létti það lífið og bætti 
og lýsti upp gjörvallan heim, 
að árlega bættist við börnin — 
og blessun og kraftur með þeim. 

Þau skynsöm og skemtileg voru 

— og skaparinn gaf okkur sex — 
það besta, sem heimilið blessar, 
er barnið, sem þroskast og vex. 

Þau öll voru heilbrigð og hraustleg; 
svo höfðu þau sæmileg föt 
og nóg til að bíta og brenna — 
við bóknámið alls ekki löt. 

Við unnum í einingu saman 
til uppeldis börnunum sex 
og vissum og skildum þær skyldur, 
sem skapast er hópurinn vex. 

Við umgengumst börnin með blíðu 
og beittum ei aga né sóp. 

Við gerðum alt það, sem við gátum 
að gleðja’ okkar blessaðan hóp. 

Áð guðsríki gerðu þau bæinn. 

— Það grípur ei skilningur minn 
hvað börn þykja foreldrum falleg — 
en fegurstur hópurinn sinn. 

Já, líf mitt eg glöð hefði látið, 
ef líf þeirra trygt hefði það. 

Eg þjáningar allar og þrautir 
gat þolað í barnanna stað. 

Því hann, sem að lánaði lífið, 
þau lög hefir ástinni mælt, 
að fórna uns öllu er fórnað — 
og finnast það skyldugt og sælt. 

Samt einu eg athygli veitti: 

Ef ellimörk nálægjast mjög 
og gera þá gömlu að börnum, 
þá gilda’ ekki sams konar lög. 



94 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Mér annað er erfitt að skilja:— 

Þau öll voru komin á fót 
og frá okkur horfin í fjarlægð 
sem frjókvistir slitnir af rót. 

Hvert einasta eitt, nema Kalli, 
því yngstur og minstur var hann.— 
Nú Jón varð mér kærari’ og kærri— 
í kolunum eldurinn brann. 

En húsið var hálfpartinn tómlegt 
er hópurinn allur var brott, 
og eg varð enn nánari Jóni — 

— Þá jarðríki fanst okkur gott. 

Svo skall það á, sem eg ei skildi; 

— eg skil það ei hvar sem eg fer — 
að drottinn kom til mín og tók hann 

— Já, tók hann í burtu frá mér. 

Eg alein var orðin með Kalla, 
af alefli streyttist og vann; 
eg ól þannig önn fyrir honum, 
eg átti’ ekki neitt nema hann. 

Og Kalli var gegninn og góður; 
hann gerði’ ekki neitt, sem var ljótt; 
hann rataði gæfunnar götur, 
hún gaf honum manndóm og þrótt. 

Sem þrumu frá heiðskírum himni 
eg heyrði — og varð ekki’ um sel — 
að stúlka í bænum hans biði — 

Eg bað að það færi alt vel. 

Svo kom hún — það leið ekki á löngu; 
hann leiddi’ ‘hana’ í kofann til mín— 
og sýndi mér konuna sína. — 

Já, sú var nú mentuð og fín! 

Eg sá þó strax eitthvað í svipnum, 
er sýndi’ hennar andlega mann: 

Og gömlum það gat ekki dulist, 
að grimd hafði vanskapað hann. 

Mér blöskraði tískan og tildrið; 
þó taldi eg það fyrir sig — 

En hún var svo geðill og grálynd 

— og grettin, ef leit hún á mig. 


Eg reyndi þó — guð veit eg reyndi, 
hvað reið og hvað ill sem hún var, 
að seiglast og svara’ ’henni engu.— 

— En sorgir í hljóði eg bar. 

Eg dugði við daglegu störfin, 
sem dýrgrip hún skoðaði sig: 
hún gáfuð og þaulmentuð þóttist, 

— og því leit hún niður á mig. 

Þeim mentun er mikilsverð blessun, 
sem með henni batnar og vex. — 
Þó eg næði’ ei mikilli mentun, 
til manns komust börnin mín sex. 

En viðbúðin versnaði þegar 
um vanþekking bríxlaði’ hún mér; 
en þegjandi þess konar glósur 
eg þoli’ engum — hver sem hann er. 

Eg henni í samkvæmi sagði 

— Eg sá að hún logaði’ af heift — 
þótt ég hefði’ ei stærðfræði étið 
og jafnvel ei sagnfræði gleypt, 

þá ætti’ hún það óunnið, kindin, 
að afreka dagsverkið mitt; 
og þó henni þætti það lítið, 
hún því mætti jafn^ við sitt. 

En eftir það leið ekki’ á löngu 
að lifðu þau tvö fyrir sig, 
en eg eins og útskúfað “ekkert” 
var einangrað hró fyrir mig. 

f smábýli farsæld má finna, 

' ef fjölskyldan byggir þar ein; 
en höll fyrir heimili tveggja 
í heiminum finst ekki nein. 

Nú yrtum við hvorug á aðra, 
hvor aðra því virtum ei neins: 
hún lét sem hún sæi mig ekki, 
og svo varð eg smám saman eins. 

Sem reiðarslag! —rothögg það fanst 
mér 

— Eg reyndi að stilla mig þó — 
er Kalli minn kallaði á mig, 
svo kaldrænn — eg nærri því dó. 




ALGENG SAGA 


95 


Hann rak mig—hann rak mig í burtu 

— það reiðarslag ennþá eg finn — 
hann sagði mér út eins og seppa 
—og samt—var það húskofinn minn. 

Svo fór eg til Margrétar minnar; 
en mér var þar tæplega vært, 
því alfrjálst í annara húsum 
er engum — það hefi eg lært. 

Eg daglega hátt og í hljóði 
það heyrði, og nærri mér tók: 
með húsið til fjandans það færi 
að fylla hvern einasta krók. 

Svo tilkynti Margrét með tárum 
og tilraun að réttlæta sig, 
að fjölskyldan vaxandi væri, 
því væri’ ekkert rúm fyrir mig. 

Þá yfir mig aumkaðist Tommi, 

— hann elstur af drengjunum var — 
Eg aldrei sá þvílíka auðlegð 

né önnur eins stórhýsi’ og þar. 

En börnin!—Mér blöskraði’ að heyra 
þann blessaðan villinga hóp! 

Hann öskraði hærra’ en alt annað, 
frá eilífð, sem náttúran skóp. 

Og stundum eg reyndi að stilla 
er stjórnleysið ákafast var. 

Það venjuleg voru þá svörin: 
eg væri’ enginn húsbóndi þar. 

Eg r'itaði Rebekku minni, 
og ritaði ísak um leið; 
þau voru þá vestur í ríkjum — 
eg veik eftir svarinu beið. 

Um síðir þau svöruðu bæði, 
og svarið frá.báðum var eins; — 
eg sá að það vænlegast væri 
að vænta’ ekki hjálpræðis neins. 

Um það að eg þyldi’ ekki hitann 
var þrítekið Rebekku svar. 

Um það að eg þyldi’ ekki kuldann 
öll þvælan frá ísaki var. 


Já, börnin mín brugðist mér hafa 
og beygt mig og sáryrði mælt 
og flækt mér og hrjáð mig og hrakið 
og hjarta mitt lamað og kælt. 

Þó tókst mér að halda’ uppi höfði 
og herklæðast uppgerðar sæmd 
uns Kalla minn kaldan sem jökul 
eg kvaddi — á sveitina dæmd. 

Á sveitina! — Svona’ er það komið 
— þó sæmir ei kvein eða væl — 

Og börnunum bæn mín er þessi: 
Guð blessi’ ykkur! — Verið þið sæl. 

Hve langar og ljósvana nætur 
oft lá eg, það veit ekki neinn, 
og bað fyrir hópnum í hljóði — 
þá heyrði mig skaparinn einn. 

-f 

II. 

AF SVEITINNI 

“Til óknytta var eg fremst í för 
og flæktur í alls kyns strákapör, 
með tilbúin svörin tvenn og þrenn 
á tungunni” — Þetta sögðu menn. 

“Um skyldur eg sveikst, úr skóla 
stalst, 

í skammarkrókum og myrkri falst; 
með tálsnörubrögðin tvenn og þrenn 
á tak teinum” — Þetta sögðu menn. 

Sem kýli mannfélags kristilegs 
og krakkanna verstur allra sex: 

Því guðhrædda fólkið signdi sig 
með svipbrigðum, ef það nefndi mig. 

Og börnin hin voru heiðarleg, 
á hálkunni ekkert nema eg; 
en dökkur sauður í hverja hjörð 
frá helvíti slapp á vora jörð. 

Þið vitið nú fyrri feril minn, 
þó falleg sé ekki lýsingin — 

Svo var það: einn morgun vetrardags 
eg valið hafði til ferðalags. 


96 


TIMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Upp hæðina bratta brautin lá 
í beinni stefnu — en samt á ská, 
og hæðarkollinn við himinn bar, 
en hinu megin í brekku var 

sú alræmda stofnun, hrum og höll 
og hálffallin, skökk og snúin öll, 
er síðasta athvarf ellinnar 
og ölmusustofa kölluð var. 

Eg dyl ykkur mína sögu síst.— 

Ef systkinum mínum skyldi lýst, 
sú lýsing yrði’ ekki himinheið, 
en hún myndi verða’ á þessa leið: 

Að tífalda slyngur Tommi var, 
sér trúlega alt við neglur skar; 
eitt einasta cent hann aldrei gaf, 
um ágóða dreymdi þeg’r hann svaf. 

Hann ísak bannfærði alla synd, 
var ungum og gömlum fyrirmynd, 
en heilagt guðsorð var honum kært, 
’hann hafði það alt að mestu lært. 

Hann spámanna orð og speki mat, 
þau spjaldanna’ á milli þulið gat, 
já, utanbókar, með andans ró — 

En eitt var það sem hann gleymdi þó. 

Hann gleymdi þessu; — Mér fanst 
um fátt:— 

“Þú föður og móður heiðra átt” — 
þó sæti hann allra inst í kór 
í ölmusu húsið mamma fór. 

Hún Magga systir var gæðagrey; 
hún gæði né fórnir sparaði’ ei; 
við ástvini þá, sem unni hún 
var umhyggjan mýkri silki og dún. 

Og aldrei þótti’ ’henni ofgott neitt, 
er ástvinum sínum gat hún veitt; 

í örlæti var hún ekki hálf- 

En ástvinur hennar—var hún sjálf. 

Þau Kalli og Bekka vildu vel, 
en voru þó líkust fisk í skel: 

Hvort áformið vel eða’ illa tekst 
fer eftir því hvernig skelin hrekst. 


Þau rötuðu öll á auðnuveg 
í augum mannfjöldans — nema eg, 
er syndamarkið í svipnum bar 
og svarta kindin í hópnum var. 

Svo skeði það seint um skuggsýnt 
kvöld, 

er skýjunum þeytti gola köld: 
frá nábúa okkar hestur hvarf, 
og hver.var sekur? — ei spyrja þarf. 

Þeir tengdu mig við þá truntu-frétt— 
Ef til vill hefir það verið rétt — 
því trúði samt ekki hún móðir mín, 
né misjöfnu nokkru’ um börnin sín. 

Það er ekki til að sýkna sig 
þó segi eg: “Aðrir leiddu mig.” 

En brjálað hafði mig brennivín, 
því “bræðrunum” tókst að freista 
mín. 

Er sorgbitin hún við hlið mér kraup, 
í helvíti beiskan drykk eg saup. — 
Hún drenginn sinn frelsa drottinn 
bað, 

sem dæmt hefðu þ^ir í annars stað. 

Eg grét eins og barn, og gat ei hætt: 
eg gat ekki hennar bænum mætt, 
og sál mín var öll í sundur tætt, 
mót sannleika fékk ei lengur þrætt. 

Eg kysti’ ’hana á munninn þá og þar, 
og það voru merki sönnunar 
að aldrei skyldi til eilífðar 
mér áfengi valda bölvunar. 

Þess heilagan eið eg henni sór, 

— og hugur minn var sem ólgusjór, 
og með .það ekkert í felur fór — 
að flýta mér burt og verða stór. 

Eg gat þó ei farið fyrst um sinn, 
því fangahúsið varð bærinn minn. 
En þar kemur margur aldrei inn, 
sem ætti að vera sjálfkjörinn. 



ALGENG SAGA 


97 


Og til þess að forðast fleiri sker 
er fangavörðurinn slepti mér, 
eg vestur í landið lengra fór, 
þó létt væri pyngja, þröngur skór. 

Eg skil það alls ekki enn í dag 
hvað alt gat þar snúist mér í hag, 
en hvar sem eg eftir gulli gróf 
þar gæfan mér nýja þræði óf. 

Hún margfalt borgaði handtak hvert, 
en hitt var þó ennþá meira vert, 
að eiða mína eg alla hélt: 
við engu var dygð né mannorð selt. 

Til hollvinar míns í heimasveit 
um hamingju mína og lán eg reit. 
Svo þuldi eg margt um þetta’ og hitt, 
en þannig endaði bréfið mitt: 

“En mundu að þegja um þetta alt! 
Og þeim, sem spyrja, þú svara skalt 
að dáið hafi eg dygðugt hjú, 
í dauðanum tekið kristna trú. 

Það gleður þau öll að fá þá frétt 
að farið hafi eg áttarétt, 
og fundið inngang um drottins dyr 
í dauðanum, þó ’það yrði’ ei fyr.” 

Og þegar eg hlaut frá honum svar 
þá hnykti mér við, er sá eg þar, 
þó naumast eg tryði sjálfs míns sýn: 
“Á sveitinni er hún móðir þín.” 

Nú veikti mig hvorki vafs né töf, 
það var eins og sál mín risi’ úr gröf; 
eg bjó mig og lagði strax af stað 
á stundinni. — Engum sagði það. 

Og þegar eg heimahagann leit 
og heilsaði minni kæru sveit, 
um gömlu slóðirnar gekk eg einn 
og gætti þess, að mig þekti’ ei neinn. 

En gamla húsið og í því alt 
eg eignaðist brátt — það var nú falt; 
í verði alt höfðu árin felt — 
það einhverjum hafði Kalli selt. 


Á sprettinum ótal spor eg sté, 
eg sparaði hvorki verk né fé, 
uns gamla húsið var gert sem nýtt. 
Eg gætti þess vel það yrði hlýtt. 

Eg hagaði öllu eins og fyr: 
lét allar hyllur og glugga’ og dyr 
með gamla laginu gert — en bætt.— 
Já, gamla húsið var endurfætt 

í stofunni opið upp á gátt 
var eldstæðið gamla, breitt og hátt; 
svo næmum hita það náði oft 
að neistarnir flugu’ í háaloft. 

Með gömlu dygðinni gangandi 
var gamla klukkan á hillunni; 
og mér fanst hún eiga mannlegt skyn, 
eg mat hana eins og gamlan vin. 

Eg vatt hana—heitur varð sem glóð 
og viknaði — þetta kunna hljóð 
frá æskudögunum átti mál, 
sem endurhljómaði’ í minni sál. 

Að síðustu yfir alt eg leit, 
og eftir því sem eg frekast veit 
var gamla húsið að öllu eins:— 
þar átti’ ekki mamma’ að sakna 
neins. 

Svo var það: einn morgun vetrar- 
dags 

eg valið hafði til ferðalags, 
er nístingsgaddur og norðanbál 
í náhljóðum lífsins drukku skál. 

Og nú átti’ að fara langa leið, 
en létt yfir hjarnið sleðinn skreið, 
því hestarnir áttu þrek og þol, 
en þeir voru svartir eins og kol. 

Og mér fanst, ef satt eg mæla skal, 
þeir mintu á hestinn, sem eg stal; 
en brautin var oftast sleip og slétt, 
og slysalaust alveg ferðin gekk. 



TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


98 


í áfangastað var loksins lent; 
þar lygnara var, en hafði fent 
við héraðssorganna höfuðból; 
eg hestana leiddi þar í skjól. 

Eg reiddi um öxl minn ruslasekk 
og rakleiðis inn í skálann gekk. 

Á gólfinu — hnýtt af gigt — eg sá 
hvar gömul kona á hnjánum lá. 

Sem skyldurnar engin gæfu grið, 
hún gólfið þvoði og keptist við. 

Mér ólgandi streymdi í æðum blóð, 
en undrandi hún á fætur stóð. 

Úr sporunum hún ei hreyfði sig, 
en horfði alveg í gegnum mig. 

Með innri sjónum eg eygði það 
að andlitið var sem skrifað blað. 

Eg hrópaði: “Blessuð móðir mín, 
á morgun er enduð sorgin þín 
og sá, sem þér helgar huga sinn, 
er hestaþjófurinn — sonur þinn. 

Þú kemur á morgun með mér heim, 
en miskunnarleysi og sorgum gleym. 
í helvíti oft þér hrundu tár, 
á himni þín bíða sólrík ár. 

Hún lofaði guð, hans gæsku og frið; 
á gólfinu kraup hún mér við hlið. 
Þar blönduðust okkar beggja tár, 
þar bundum við okkar gömlu sár. 

Það skemtilegt var að hugsa heim 
og hlýtt í sleðanum okkur tveim, 
og notalegt húsið, heitt og bjart — 
í huganum vermdist ótal margt. 

Og sælli eining mun aldrei ske, 
og aldrei drukkum við betra te; 
og hvenær sem mamma hreyfði sig, 
þá horfði ’hún á mig og kysti mig. 


Við, lifðum þar sæl í allmörg ár, 
þá ástúð og gleði skilur fár. 

En systkinum mínum fanst um fátt, 
þó færi það sjaldnast opinskátt. 

Þau skyldleikans vegna skammast 
sín, 

á skotspónum oft það barst til mín: 
“Þann ósóma liðið enginn gat 
að eigna sér tukthúss kandidat.” 

En þau eru’ að færast nær mér nú 
og nú er að breytast skoðun sú: 

Eg peningaforða hafði heim 
og hefi því stundum lánað þeim. 

Um ævi mína eg eitt hef’ lært 

— þó ekki væri það tímabært — 
það skapar gleði, þó gangi smátt, 
að gera sitt besta’ á allan hátt. 

Er dómsæti skipar skaparinn 

— og skrifað er alt í reikninginn — 
um skuldina krefur kóng og hrók, 
sem krítuð var í hans stóru bók. 

Ef skyldi’ hann þá sjá þar skamma- 
stryk 

í skýrslunni kolsvart eins og bik, 
er einkendi sögu syndugs manns 
og sveipaði skugga nafnið hans, 

Hann skýrsluna lengra læsi en það, 
hann liti svo kannske á öðrum stað 
að lítið — en nokkuð — lagt var inn 
og lækkað það hefði reikninginn. 

Við upprisuhringing himnum á, 
er hafrarnir skiljast sauðum frá 
það alt verður látið opinbert, 
sem allir menn hafa’ á jörðu gert. 

Og hvaða dómur, sem hlotnast mér, 
í hvaða stað sem eg dæmdur er, 
það eitt er þó víst: hún móðir mín 
þar mætir og ber fram gögnin sín. 

Sig. Júl. Jóhannesson 

þýddi lauslega. 



Litlu sporin 

Efíir Svanhildi Þorsieinsdóttur 


Það er löngu orðið hljótt í bæn- 
um. María vakir ein. í litlu her- 
bergi uppi á lofti situr hún á rúm- 
stokknum hjá drengnum sínum. 
Hann sefur vært. Guðfinna er í 
fastasvefni í rúminu á móti. Þetta 
er um miðjan júlí og björt nótt. 

María stendur upp, gengur að 
glugganum og opnar hann. Þokan 
teygir sig heim að túngarðinum. 
Við og við tístir fugl í næturkyrð- 
inni. Annars heyrist ekkert nema 
niðurinn í bæjarlæknum. — María 
sest aftur á rúmið hjá Óla litla. Hún 
hefir oft horft á hann sofa á kvöld- 
in. Það hefir verið hvíld eftir lang- 
an vinnudag. Nú sefur hann ekki 
fleiri nætur í þessu rúmi. Hann 
fer frá henni á morgun og kemur 
ekki aftur. 

Hún hefir átt ýmsar sorgir hér 
á Hrauni, en hún finnur, að þessi 
verður þungbærust þeirra allra. 

í þessu rúmi lá hún andvaka nótt- 
ina eftir að hún fékk bréfið frá 
Kristjáni, þar sem hann sagði henni, 
að þau gætu ekki giftst um haustið, 
eins og til stóð. Hún hafði aðeins 
ætlað að vera hér í kaupavinnu, en 
svo fékk hún að vera kyr. 

Hér fæddist Óli, stór og hraustur 
drengur. Meðan hún lá á sæng 
kom fréttin um, að Kristján væri 
giftur. 

María lá rúmföst í margar vikur. 
Þá var það sem sýslumannsfrúin 
kom í heimsókn, besta vinkona hús- 
freyjunnar á Hrauni. Sýslumanns- 
hjónin voru barnlaus, og frúin hafði 


gaman að drengnum og sýndi hon- 
um mikla blíðu. Hana langaði að 
fá hann til eignar. 

Veikindin höfðu bugað Maríu. Hún 
var hrædd um að geta ekki séð 
fyrir barninu. Hún átti engan að í 
heiminum nema Jóhannes bróður 
sinn, heilsulítinn og félausan, en 
honum hafði hún skrifað og fengið 
það svar, að hann gæti ekkert hjálp- 
að, þó hann feginn vildi. Sýslu- 
mannshjónin voru vel efnum búin. 
Maríu var leitt fyrir sjónir, hvílíkt 
lán það væri fyrir drenginn að kom- 
ast í slíkar hendur. Fyrir áeggjan 
húsmóður sinnar og annara þar á 
heimilinu, hét hún sýslumanns- 
frúnni að gefa þeim hjónum barn- 
ið. Það var afráðið, að frúin tæki 
Óla litla með sér, þegar hún færi 
heim, en um það leyti varð sýslu- 
maðurinn fyrir slysi og hún fór 
heim til að hjúkra honum og skildi 
Óla eftir. Hann átti að verða kyr 
á Hrauni fyrst um sinn, þangað til 
sýslumaðurinn væri aftur orðinn 
heill heilsu. 

Og það drógst, að Óli færi. Nú 
var hann kominn hátt á annað ár, 
og María var í kyrþey farin að 
vona, að ekki yrði úr því, að hann 
þyrfti að fara. En svo fékk sýslu- 
maðurinn embætti í öðrum lands- 
hluta, og nú vildu þau fá barnið 
með sér. Hjónin komu í dag. Sýslu- 
maðurinn hélt áfram, en frúin gisti 
á Hrauni í nótt. í fyrramálið kem- 
ur sýslumaðurinn aftur, og þá fara 
þau með Óla litla. 



100 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


í fyrramálið. — María tímir ekki 
að sofa. Hún ætlar að vaka í nótt 
hjá drengnum sínum. 

Á stólnum liggja fötin hans sam- 
anbrotin og hrein. Hún strýkur 
sokkana, litla kotið og bolina. Hún 
tekur í hönd sér ofurlítinn skó. sem 
farinn er að slitna, og hugsar, að 
hann muni bráðlega fá nýja skó. 
Hún sér hann hlaupa um í stóru, 
fallegu stofunum, prúðbúinn, eins 
og heldri manns son. — María tek- 
ur lokið af kassanum, sem leikföng- 
in hans eru í. Þar er gamall bolti, 
svolítill bíll, sem hjólin eru farin 
af, skeljar og horn og sitthvað 
fleira. Sjálfsagt líður ekki á löngu 
áður en þessu verður fleygt og ann- 
að nýtt kemur í staðinn. Hún kem- 
ur auga á gúmmíbrúðu, sem einu 
sinni gat tíst. Hann hefir nagað 
hana og hún er orðin flekkótt. 
Maríu langar til að eiga þessa 
brúðu. Óli er hvort sem er löngu 
hættur að hafa gaman að henni. 

Óli litli sefur vært og áhyggju- 
laust. Hann hefir velt sænginni 
ofan af sér og María breiðir hana 
yfir hann. Hún horfir á andlitið á 
koddanum, sólbrent og hraustlegt, 
strýkur honum um ennið og kyssir 
litlu höndina undurlaust, svo hann 
vakni ekki. Síðan krýpur hún við' 
rúmstokkinn, byrgir andlitið í hönd- 
um sér og grætur. 

Hægt og hægt lyftist þokan af 
fjöllunum. Himininn er heiður og 
sólin fer að skína. 

Óli litli opnar augun, sér móður 
sína og brosir. María tekur hann i 
faðm sér og fer að klæða hann. í 
kvöld verður það ekki hún, sem 
háttar hann. Skyldi hún nokkurn- 
tíma klæða hann í fötin framar? — 
Óli er kátur, því hann fær að fara 


í sparifötin sín. Hann tekur um 
hálsinn á mömmu sinni og klappar 
henni með litlu lófunum. 

Sýslumaðurinn er kominn. María 
fer ekki út að raka fyr en hjónin 
eru farin. Hún fær boð um að 
koma inn í stofu. Sýslumaðurinn 
bendir henni á blað á borðinu og 
biður hana að gera svo vel og skrifa 
nafnið sitt undir. 

María stendur þegjandi við borð- 
ið og starir á blaðið. Sýslumaður- 
inn réttir henni pennann sinn. 

—Það er hérna, María, segir hann, 
og sýnir henni, hvar hún eigi að 
skrifa. 

María lítur á hjónin á víxl. síðan 
á húsbændur sína, eins og hún 
vænti sér einhverrar vægðar. Hún 
er hrædd. Það er dauðaþöfn í stof- 
unni. 

“Það er venja að hafa þetta svona, 
María mín, segir sýslumannsfrúin 
blíðlega. Við verðum að hafa skrif- 
legt samþykki yðar til' þess að geta 
tekið okkur drenginn í sonar stað. 

María sest niður og skrifar. Hönd- 
in titrar dálítið. Þarna stendur 
nafnið: María ólafsdóttir. 

Að skammri stundu liðinni eru 
þau öll komin út á hlaðið. María 
heldur í höndina á Óla. Sýslu- 
mannshjónin kveðja. María vildi 
segja eitthvað við þau að skilnaði, 
en það er eins og henni sé varnað 
máls. Hjónin setjast inn í bílinn 
María tekur Óla í fang sér. Hana 
langar til að þrýsta honum að sér 
fast og lengi, en hún stillir sig, 
kyssir hann á vangann og setur 
hann í kjöltu frúarinnar. 

— Mamma koma, mamma koma 
bílinn, segir Óli. 

María brosir með augun full af 
tárum. Bíllinn brunar af stað. Óli 



LITLU SPORIN 


101 


lítur ekki aftur. Honum þykir gam- 
an að vera í bíl. 

Hann er horfinn. María er orðin 
ein eftir á hlaðinu. Hún gengur 
inn í skúr, sem er áfastur við bæj- 
arhúsin, sest þar á kassa og grætur. 
Eftri litla stund tekur hún hrífuna 
sína og fer út að raka. 

Morguninn er fagur. Það er logn 
á firðinum, sól á fjöllum, og krían 
flýgur yfir spegilsléttum tjörnum. 
Maríu hefir aldrei fundist svona 
fallegt í þessum'dal. í einni svipan 
er alt gleymt, sem erfitt var. Hér 
hefir hún lifað sælustu stundir lífs 
síns. Hér fæddist drengurinn henn- 
ar og hér voru þau saihan í nærri 
tvö ár. Henni finst hver blettur 
vera heilagur þar sem litlu fæturnir 
hans hafa stigið. Nú finnur hún 
sárt til þess, að hún hefir ekki get- 
að sint honum eins og skyldi. Yinn- 
an á heimilinu varð að sitja fyrir 
öllu. 

Það er kallað á fólkið inn til há- 
degisverðar. María sest við borðið. 
Hún er vön að hafa -Óla á hné sér 
og gefa honum að borða. Nú er 
eins og hún sé gestur. Hún kann 
ekki við sig. Fólkið spjallar sam- 
an eins og venjulega. María þegir. 
Hún hefir enga matarlyst, en lætur 
ekki á því bera. Að máltíðinni lok- 
inni fer hún upp í herbergið sitt. 
Um þetta leyti er hún vön að láta 
Óla sofa. Hún fleygir sér niður í 
rúmið. Skyldi hann sakna mín? 
hugsar hún. Skyldi hann kalla á 
mig? Ætli hann gráti nú ekki? 
Hann hefir sofnað í bílnum hjá 
henni. Hún á gott að fá að halda 
á honum meðan hann sefur. 

María lyftir upp koddanum. Þar 
liggur litla brúðan, svolítill búldu- 


leitur, broshýr gúmmídrengur. Hún 
leggur hann við vanga sinn. 

— María! 

María hrekkur upp. Það er Guð- 
finna, sem kallar á hana. Líklega 
hefir henni runnið í brjóst. Hún 
flýtir sér af stað á eftir fólkinu. 

Úti er logn og steikjandi hiti. 
Maríu finst sólskinið miskunnar- 
laust, hitinn lamandi. Henni er 
þungt um vinnu. Dimmviðri hefði 
átt betur við hana í dag. 

í hvert skifti sem hún sér til 
mannaferða, vaknar hjá henni óljós 
von. Ef bíll fer um veginn fyrir 
neðan túnið, dettur henni í hug, að 
sýslumannshjónin séu að koma aft- 
ur. Þeim hafi snúist hugur, þau 
geti ekki fengið af sér að taka barn- 
ið frá henni. Ef einhver kemur 
gangandi eða ríðandi, heldur hún, 
að hann sé með boð til hennar. 

Tíminn dregst áfram, hægt og 
hægt. María fer inn til að drekka 
miðdegiskaffið. Af gömlum vana 
gengur hún fyrst upp á loft. í her- 
berginu er undarlega hljótt. Það 
er breitt yfir rúmið og enginn í því. 
Á stólnum eru engin föt. María 
starir á rúmið. Þetta hlýtur alt að 
vera ljótur draumur. Hún vill 
vakna af þessari martröð. Hún vill 
sjá Óla liggja í rúminu, heyra hann 
segja: mamma, þegar hún kemur inn. 
— Hvernig gat hún fengið af sér, 
að gefa barnið sitt? Hvers virði 
var loforð, sem hún gaf þegar hún 
var veik og ráðþrota? Og hver gat 
vitað, hvort Óla liði betur í alls- 
nægtum en með henni í fátækt og 
basli? Hversvegna hlustaði hún á, 
hvað aðrir sögðu? Nú var henni 
sama um alt og alla, nema drenginn 
sinn. Hún vildi fara, fara strax í 
kvöld og sækja hann. Hún átti 



102 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


hann, hún hafði borið hann undir 
brjóstunum, hann var hluti af henni 
sjálfri. Hún gat ekki mist hann. 

Alt í einu sér hún skjalið fyrir 
sér og henni verður ljóst, hvað hún 
gerði, þegar hún skrifaði nafnið sitt 
undir það. Frá þeirri stundu var 
Óli ekki drengurinn hennar. Smám 
saman myndi hann gleyma henm 
og ekki þekkja hana, þó þau sæjust 
aítur. Aldrei myndi hann kalla 
hana mömmu sína framar. 

Dagurinn líður, sólin lækkar á 
lofti og kvöldskuggarnir færast 
yfir dalinn. Heyið er tekið saman, 
bundið og reitt heim. 

Vinnunni er lokið. María gengur 
þegjandi með hrífuna sína heim 
túnið og horfir fram undan sér 
sljóvum augum. Nú fer hún ekki 
upp til sín. Hún hjálpar húsmóð- 
ur sinni í eldhúsinu, tekur til mat- 
inn og leggur á borð. Það kemur 
fyrir, að hún bregður svuntuhorn- 
inu upp að auganu svo lítið ber á. 
Og alt gengur sinn vanagang á 
heimilinu. 

En um kvöldið kemur óvæntur 
gestur. Það er Jóhannes bróðir 
Maríu, sem hún hefir ekki séð í 
mörg ár. Hann ætlar ekki að dvelja 
nema stutta stund. Kvöldið er fag- 
urt og systkinin ganga upp fyrir 
bæinn, þar sem þau geta talast við 
í næði. 

Jóhannes spyr, hvernig henni líði. 
Henni líður vel. Og drengnum? 
Honum líður líka vel. Jóhannes er 
kátur og hraustlegur og María hef- 
ir orð á því. Já, hann er orðinn 
stálhraustur og hefir ágæta atvinnu. 
Honum þótti sárt að geta ekki 
hjálpað henni þegar hún skrifaði 
honum, en þá var hann nýkominn 
af sjúkrahúsi og hafði enga von um 


vinnu. Nú var öðru máli að gegna. 
Hann var nú kominn til að tala við 
hana um nokkuð, sem honum hafði 
dottið í hug. 

— Eg er orðinn leiður á einver- 
unni og flækingnum, segir hann. 
Mig langar til að eignast heimili. 
Eg er kominn til þess að bjóða þér 
til mín í haust með Óla litla. Þú 
hugsar um heimilið og ykkur skal 
ekkert skorta. Eg held, að okkur 
muni geta liðið vel saman. Eg hefi 
augastað á íbúð handa okkur. Held- 
urðu að það verði ekki gaman að 
sjá litla kútinn trítla um herbergin? 
Hvað er hann annars orðinn gamall? 

— Tveggja ára í vetur. 

— Er hann sofnaður? Þú verður 
að sýna mér hann, þó hann sé sof- 
andi. — Hvernig líst þér á þetta? 

— Þú giftir þig bráðum og eign- 
ast þín eigin börn. 

— Eg er ekki að hugsa um að 
gifta mig — og þó svo yrði síðar, 
myndi eg geta hjálpað ykkur yfir 
erfiðustu árin. v 

Jóhannes heldur áfram að tala. 
Hann lýsir fyrir henni íbúðinni, 
segir henni frá starfi sínu og fyrir- 
ætlunum. Hann er fullur af fjöri 
og bjartsýni og tekur ekki eftir því, 
að María er döpur og þögul. 

Það er ljós sandur 1 götunni fyrir 
framan þau. í sandinum eru lítil 
spor, sem María þekkir. Bráðum 
koma stórir fætur og hylja litlu 
sporin. Yindurinn kemur, og það 
fýkur í þau. En í huga Maríu halda 
þau afram að vera til — spor eftir 
lítinn fót, sem hún elskar. 

— Þú segir ekkert, María. Eg 
hélt, að þetta myndi gleðja þig. 

— Þú kemur of seint. Það getur 
enginn glatt mig framar. — Eg á 
ekkert barn, Jóhannes. 



Tuttugaáta og Annað Ársþing Tjóðræknisfélags 
Islendinga í Veáturheimi 


var sett I Good Templarahúsinu á Sargent 
Avenue í Winnipeg kl. laust eftir tíu á 
mánudaginn 24. febrúar 1941, að viðstöddu 
fjölmenni úr borg og bygð. pingsetning 
hófst með því að sunginn var sálmurinn 
“Faðir andanna” með aðstoð Gunnars Er- 
lendsonar við hljóðfærið. pvínæst las séra 
Rúnólfur Marteinsson ritningarkafla og 
flutti bæn. Skrifari las fundarboð þingsins 
eins og það hafði birst I báðum vikublöð- 
unum Islensku: 

“Tuttugasta og annað ársþing pjóðræknis- 
félagsins verður haldið I Good Templara- 
húsinu við Sargent Ave., Winnipeg, 24., 25. 
og 26. febrúar 1941. Samkvæmt 21. grein 
félagslaganna er deildum þess heimilt að 
senda einn fulltrúa til þings fyrir hverja 
tuttugu eða færri gilda félaga deildarinnar, 
gefi þær fulltrúum skriflegt umboð til þess 
að fara með atkvæði sín á þinginu og sé 
þau staðfest af forseta og ritara deildar- 
innar. 

Áætluð dagskrá: 

1. pingsetning. 

2. Ávarp forseta. 

3. Kosning kjörbréfanefndar. 

4. Kosning dagskrárnefndar. 

5. Skýrslur embættismanna. 

6. Skýrslur deilda. 

7. Skýrslur milliþinganefnda (Saga ís- 

lendinga I Vesturheimi o. fl.). 

8. Útbreiðslumál. 

9. Fjármál. 

10. Fræðslumál. 

11. Samvinnumál. 

12. Útgáfumál. 

13. Bókasafnið. 

14. Kosning embættismanna. 

15. Ný mál. 

16. ólokin störf og þingslit. 

ping verður sett kl. 9.30 á mánudags- 
morguninn, 24. febrúar, og verður fundur 
til kvölds. Að kvöldinu hafa “The Young 
Iceianders” skemtisamkomu I efri sal húss- 
ins. 

priðjudag allan verða þingfundir. Að 
kvöldi þess dags hefir deildin “Frón” sitt 
árlega íslendingamót. Á miðvikudaginn 
verða þingfundir, og fara þá fram kosn- 
ingar embættismanna. Að kvöldinu kl. 8 


verður skemtisamkoma. Við það tækifæri 
flytur Dr. Ólason, læknir sem nýkominn er 
frá íslandi og starfar við Almenna spítal- 
ann I Winnipeg, ræðu. 

Winnipeg, 10. febrúar 1941. 

í umboði sta'órnarnefndar pjóðræknis- 
félagsins, 

Richard Beck, forseti. 

V. J. Eylands, ritari.” 

pá las forseti slmskeyti til þingsins frá 
pjóðræknisfélagi íslands undirskrifað af hr. 
Árna Eylands, forseta þess félagsskapar: 

Reykjavik, Feb. 19, 1941. 
Icelandic National League, 

776 Victor St., Winnipeg. 

Sending fraternal greetings to National 
League with thanks for their activity on 
behalf Iceland, wishing future prosperity. 

Árni Eylands, president. 

pá las forsetinn skeyti frá The Icelandic 
Society of New York, undirskrifað af for- 
seta þess hr. ólafi ólafsson: 

Richard Beck, 

President Icelandic National League, 

776 Victor Street, Winnipeg. 

Icelandic Society of New York sends 
greetings and felicitations to Icelanders in 
Canada at their annual meeting. 

Olafur J. Olafsson, chairman. 

Einnig flutti forseti bréflega kveðju frá 
Steingrlmi kennara Arasyni, sem nú er 
við nám á Columbia háskólanum I New 
York, gat hann þess að kvæði fylgdi bréf- 
inu, sem mundi lesið slðar á þingi. pá 
afhenti forseti skrifara til lesturs bréf frá 
forseta ríkisháskólans I Grand Forks, N.D., 
Dr. John C. West. Var það mjög hlýleg 
kveðja til þingsins: 

February 20, 1941. 

Dr. Richard Beck, 

University of North Dakota, 

Grand Forks, North Dakota. 

Dear Dr. Beck: 

I understand that you are leaving soon 
for Winnipeg to preside for the annual 
convention of the Icelandic National League 



104 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


of Ameriea. May I take this opportunity 
to say that the University was pleased and 
proud to learn of your elevation to the 
presidency of this splendid organization 
and is happy to have you serve in that 
eapacity. 

From the very first, students of Ice- 
landic origin have played an important 
part at the University of North Dakota 
and among them are some of our most 
outstanding graduates, such as Dr. Vil- 
hjálmur Stefánsson, Professor Sveinbjðrn 
Johnson and Judge Grimson, all of whom 
are also members of your organization. 

Please convey my personal greetings as 
well as those of the University to the con- 
vention and the League, together with best 
wishes for its continued success. Its pur- 
pose, to preserve Icelandic cultural values 
and ideals, is indeed highly commendable. 

Sincerely yours, 

John C. West, president. 

Pá las skrifari eftirfarandi bréf frá 
stjórn pjóðræknisfélags Islendinga á Is- 
landi: 

Reykjavik 27. jan. 1941. 

Til stjórnar pjóðræknisfélags 
V estur-í siendinga. 

Eins og yður er kunnugt var hér stofn- 
að pjóðræknisfélag 1. desember 1939. Fé- 
lagið var stofnað 1 þeim tilgangi, að efla 
menningarsamband íslendinga austan og 
vestan hafs, að annast móttöku Vestur- 
íslendinga, sem heimsækja okkur, að stuðla 
að Ameríkuferðum okkar heimamanna til 
viðkynningar og fyrirlestrahalds, að gang- 
ast fyrir árlegum Vestmannadegi og yfir- 
leitt að efla bræðralagið með hverju því 
móti, sem auðið er. 

Við höfum á síðasta sumri átt góðum' 
gestum að fagna, þeim Gunnari Björnssyni 
ritstjóra og konu hans sem voru gestir 
félags okkar, Ásmundi Jóhannssyni og 
Árna Eggertssyni og konum þeirra, sem 
voru gestir Eimskipafélagsins og Soffonlasi 
porkelssyni, sem enn dvelur hér. Von- 
umst vér til að áframhald geti orðið á 
heimboðum á næsta sumri, þó enn sé of 
snemt að nefna nöfn. 

pá viljum við geta þess, að félag okkar 
hefir átt þátt í að afla kaupenda fyrir Sögu 
Vestur-íslendinga, sem gefin er út I sam- 
ráði við pjóðræknisfélag ykkar, og er nú 
svo komið að telja má því fyrirtæki borgið. 

Okkur hefir komið til hugar að út- 


breiða Tímarit pjóðræknisfélagsins með 
þeim hætti, að hver félagi okkar fengi 
eitt eintak fyrir ársgjald sitt. Við gerum 
ráð fyrir að við þyrftum í þessum til- 
gangi 300—400 eintök, og þurfum, áður 
en ákvörðun er tekin, að fá að vita með 
hvaða verði við getum átt kost á að kaupa 
eintökin hjá ykkur. Einnig væri gott að 
vita með hvaða verði við getum gefið fé- 
lögum okkar kost á að kaupa eldri árganga 
Tímaritsins. 

Okkur hefir og komið til hugar, að 
senda'árlega smáhefti, nokkurs konar Jóla- 
kveðju, til Islenzkra barna í Vesturheimi. 
Sennilega verður okkur ekki kleift að 
senda slíka Jólakveðju nema einum árgang 
íslenzkra skólabarna I senn, t. d. þeim, sem 
ijúka barnaskðlanámi, það ár. En um þetta 
þurfum við tillagna ylckar um eintaka- 
fjölda, dreifingu o. s. frv. Væntum við 
að fá tillögur ‘ykkar svo snemma, að hug- 
mynd okkar geti komist 1 framkvæmd fyrir 
næstu jðl. 

Enn hefir komið til mála, að við létum 
taka á “plötur” hér heima ræður, upp- 
lestur og söng og sendum félagi ykkar til 
afnota I starfinu. Slíkar kveðjur væru að 
okkar áliti handhægar, en áður en til 
framkvæmda kæmi, þurfum við að vita 
hvort þið getið fært ykkur "plöturnar” I 
nyt. Mætti t. d. hugsa. sér, að hægt væri 
að koma þeim að hjá útvarpsstöðvum. 

Við óskum góðs gamstarfs við ykkur um 
þessi mál og önnur. Aldrei hefir verið 
rlkari þörf á samstarfi allra íslendinga 
en nú. Við fundum það átakanlega 1. des. 
1939, þegar félag okkar var stofnað, að 
hin andlega menning smáþjóðanna er I 
hættu. Pann dag var ráðist á Finna, þá 
Norðurlandaþjóðina, sem fékk sjálfstæði 
sitt um líkt leyti og við íslendingar. Við 
höfum skilið það betur með hverjum degi 
síðan, að örlög lýðræðisþjóðanna eru okkar 
örlög. 

Við sendum ykkur bróðurkveðjur og ósk- 
um að Islenzkt þjóðerni og Islensk þjóð- 
rækni megi eflast að sama skapi og hætt- 
urnar hafa aukist. 

• 1 stjórn pjóðræknisfélags íslendinga, 
Ásg. Ásgeirsson Yaltýr Stefánsson 
Jónas Jónsson. 

Var öllum þessum skeytum tekið með 
þakklæti. 

Flutti forseti þá skýrslu sfna. Var það 
skörulegt og fturhugsað erindi, flutt af 
fjöri og eldlegum áhuga: 



ÞINGTÍÐINDI 


105 


AVABP FORSETA 

Kæru landar, 

heiðl'liðu þingmenn og gestir! 

Sá samileilcur, aS enginn lifir sjálfum 
sér, nær einnig til félags vors og félags- 
starfa, ekki síst á þeim örlagaríku og ör- 
lagaþungu tímum, sem nú ganga yíir 
heiminn. Aldrei hefir meira reynt á þegu- 
skap og frelsisást vor, sem eigum því láni 
að fagna að búa í lýðræðislöndum, heidur 
en einmitt nú, þegar sjálf lýðræðishurr- 
sjónin heyir hina hörðustu baráttu, er 
sögur fara af, við einræðis- og ofbeldis- 
völdin. 

í því sambandi megum vér minnast höf- 
uðtakmarks félags vors, sem er I fyrsta 
lagi, "að stuðla að því af fremsta megni, 
að Isiendingar megi verða sem bestir borg- 
arar í hérlendu þtjóðlífi.” pegnskylda vor 
við land það, sem vér búum í, er þar, eins 
og vera ber, efát á blaði. En þá skuld 
teljum vér oss því aðeins greiða til fulls, 
að vér varðveitum og gerum arðberaudi i 
hériendu þjóölífi þau menningarverðmæti, 
sem vér höfum að erfðum hlotið.. pann 
tilgang félags vors færði Stephan G. 
Stephansson í skiidlegan og áhrifamikinn 
búning T kvæðinu “Ping-kvöð.” sem önd 
vegið skipar í fyrsta árgangi Timarits ffe- 
iags vors: 

“Nú skal bera á borð með olckur, 
bót við numinn auð, 
margar aldir ósáð sprottið 
Islenskt lifsins brauð: 

Alt, sem lyfti lengst'á götu, 
lýsti út um heim, 
nú skal sæma sveitir nýjar 
sumargjöfum þeim; 
sumargjöfum öllum þeim.” 

Og sérstök ' ástæða er til þess að minna 
á þau orð skáldsins á þessu þjóðræknis- 
þingi voru. Atburðir þeir, sem gerst hafa 
á Norðurlöndum og heima á íslandi árið, 
sem leið, gera starf félags vors enn brýnna 
en nokkru sinni fyr og leggja oss enn 
þyngri skyldu á herðar en nokkru sinni 
áður, um að vera sem mestir og bestir 
merkisberar þjóðstofns vors i landi hér 
og varðveita sem dyggilegast og viturleg- 
ast norrænar og íslenskar manndóms- og 
mannréttindahugspónir, í einu orði sagt, 
menningararf vorn. Fjarri fer einnig, að 
eg standi einn uppi með þá skoðun. t 
niðurlagsorðum formálans að hinni merku 
bók sinni XJm islenskar þjóðsögur, sem er 
ein af bókum Hins tslenska Bókmentafélags 


fyrir nýliðið ár, kemst dr. Einar öl. Sveins- 
son þannig að orði: “Bók þessari er lokið 
á einhverjum mestu hættutímum, sem yfir 
Þjóð vora hafa komið. Hún þarf að halda 
á öllu því, sem styrkt geti þjóðernismeð- 
vitund hennar og ást á menningu sinni og 
mentun.” Á sama strenginn er slegið í 
nýkomnu bréfi frá stjórnarnefnd pjóðrækn. 
isfélagsins á Islandi, sem eg mun síðar 
vitna til. 

í æsku lærði eg, eins og vafalaust 
mörg yðar, sem hér eru saman komin, 
þessa fallegu gátu: 

“Hver er sá veggur, víður og hár, 
veglega settur röndum, 
gulur, rauður, grænn og blár, 
gerður af meistarahöndum?” 

pessi gáta um regnbogann, í öllu litskrúði 
hans og dýrð, hefir, síðan eg komst á 
þroskaaldur, orðið mér táknmynd þeirrar 
glæsilegu og margþættu íslensku menning- 
ararfieifðar, sem vér erum hluthafar í, og 
sú andlega arfleifð — ekki síst bókment- 
irnar Islensku — ber sannarlega síns 
“heimalands mót”; er svipmikil og stór- 
brotin eins og landið hrikafagrra, sem mót- 
að hefir þjóð vora kynslóð eftir kynslóð. 
En hinu nána og lífræna sambandi milli ís- 
lands og barna þess hefir enginn, að því 
er mér er kunnugt, lýst betur eða sannar I 
óbundnu máli, heldur en Gunnar skáld 
Gunnarsson I ritgerð sinni "Xjandið okk- 
ar” (Jörö 194 0). 

“Tignarlegt rís það úr sjó, þegar maður 
nálgast það af hafi utan. Hrífur geðið 
likt og hetjuljðð, eilífðarkent, örlagaþrung- 
ið. pað er ekkert smátt til I fari þess 
pótt svipurinn sé margbreytilegur, er hann 
alstaðar ákveðinn og ásjðnan hrein. pessa 
aðdáanlegu bersögli I hverjum drætti á það 
aðallega nekt sinni að þakka, og svo 
himnunum hreinum, er yfir það hvelfast. 

Stuðlar hamranna eru eins og stuðlar í 
rígbundnu ljóði. En stórhrikaleiki fjall- 
anna og jökulskildir, brimgarðurinn við 
ströndina og öskur æðandi hafs og stork- 
andi storma sjá um andríkið, lífsþunga og 
bragarblæ. pað er eins og Edduljóð steypt 
í stein. Tignin hverfist áður varir í hátign. 

Sál okkar er steypt í móti dala og 
fjalla frá kynslðð til kynslóðar, hvort sem 
okkur er það ljóst eða hulið; lund okkar 
er skilgetið afkvæmi islenskra árstiða. 
Innra með okkur búa vor íslands, vetur 
og sumur, ekki bara þau, sem við höfum 
iifað, heldur einnig vetur, vor og sumar 



106 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


langt fram úr öldum; arfur, er við ávöxt- 
um i lífi okkar og breytni, eins og við 
erum menn til, hver o g einn, og sem líf 
okkar og breytni eru ávöxtur af. 

Við erum bundin þessu landi, eins og 
rimið ljððinu. Hvað það snertir erum við 
undir álögum, sem ekki verður hrundið. 
Það er eiiginn sá íslendingur fæddur, er 
sér að skaðlausu geti slitið hönd við land 
og þjóð.” (Leturbr. ræðumanns). 

pessi snjöllu og spöku orð hins mikilhæfa 
skálds, sem sjálfur hefir dvalið langvistum 
erlendis, tala kröftuglega til vor íslendinga 
hérna megin hafsins. Niðurlagsorð um- 
mæla hans eiga vitanlega alveg eins við 
um varðveislu íslenskra menningarerfða og 
um að slitna eklci úr tengslum við land 
vort og þjóð, því að I rauninni er þar um 
eitt og hið sama að ræða. 

Að þessu sinni skal þð aðeins í stuttu 
máli vikið að nokkrum meginþáttum I 
hugsjðna-arfleifð vorri. Verður þar ofar- 
lega á baugi drengskapar-hugsjðnin. Berg- 
þóra var “drengr góðr,” segir í Njáls sögu, 
og hafa þau orð frá því I fornöld og fram 
á þennan dag verið mikið hrðs í munni 
sögufróðra og sannleiks elskandi íslend- 
inga. pvi að í þeirri lýsingu felst það, 
að hver, sem þann vitnisburð hlýtur, hafi 
verið heilsteyptur að skapgerð og fastlynd- 
ur, hreinn og heillunda.ður. Að fornu fari 
hefir orðið “drengr” og “drengskapur” jafn- 
vel ennþá dýpri merkingu. “Drengir heita 
vaskir menn og batnandi,” segir Snorri 
Sturluson, en það eru með öðrum orðum 
þeir menn, sem sameina hreysti og hug- 
prýði og vaxandi sálargöfgi. Pvi segir 
dr. Guðmundur Finnbogason, að í orðinu 
“drengr” feiist meira að æðstu siðgæðis- 
hugsjón forfeðra vorra en í nokkru öðru 
einu orði. Hann bætir við: “Drengskapur- 
inn fæst með því að beita vaskleikanum 
þannig, að maður batni við — vinna þau 
verk, sem göfga mann.” (íslendingar bls. 
61). Drengskaparhugsjón norrænna manna 
og íslenskra er því snar þáttur í hugsjðna- 
arfleifð vorri, sem sæmir að leggja rækt við 
og halda á lofti, yngri kynsióð vorri til 
fyrirmyndar. 

Og þar speglast einnig manndðms-hug- 
sjón forfeðra vorra, sem rituð er stóru 
letri í “Hávamálum.” Höfundur þeirra, 
hver sem hann var, og vér getum skoðað 
hann sem túlk og málsvara norrænnar lifs- 
speki, leggur megináhersluna á manngild- 
ið; það verður einkar augljóst, þegar í 
minni er borið, hversu smáum augum hann 


litur á auðinn einan saman. Höfundur 
þessarar fornu spekimála vorra metur 
mennina eingöngu eftir manndómi þeirra, 
en ekki eftir eign þeirra 1 löndum eða 
lausum aurum. 

Pessi manndómslund hefir verið og er 
enn höfuðeinkenni hinna bestu íslendinga 
og varpar ljóma á lif þeirra og starf. pess- 
vegna hefir með sanni mátt segja um 
margan alþýðumanninn og marga alþýðu- 
konuna i hðpi þeirra, beggja megin hafs- 
ins, það, sem sænskur hirðmaður kvað 
hafa sagt um Óskar II. Sviakonung, að 
hann væri kotungsættar, en sérhver þuml- 
ungur I honum úr öðlingsefni. Slikum 
sonum og dætrum íslands orti Stephan G. 
Stephansson hæf eftirmæli, þegar hann 
kveður þannig um Helga Stefánsson I 
“Helga-erfi”: 

“Engan hóf á efstu skör 

yfirborðið glæsta. 

Varpar tign á kotungs kjör 

iconungslundin stærsta.” 

Ekki hefir heldur enn sem komið er 
sannari mælikvarði verið fundinn á mann- 
gildið, heldur en sú manndóms-hugsjón, 
sem skáld vor frá því á tíð hins nafn- 
lausa höfundar “Hávamála” og fram á 
vora daga, hafa fært í hinn eftirminni- 
legasta búning stuðlaös máls, og verið get- 
ur oss hinum til áminningar og vakningar. 

En frá manndómshugsjón forfeðra vorra 
og hinna mætustu niðja þeirra er stutt spor 
til sjálfstæðis-hugsjónar þeirra. pað er 
engin tilviljun, að "Hávamái” skipa mann- 
gildinu slikt öndvegi og raun ber vitn;. 
pað er í fullu samræmi við einstaklings- 
hyggju norrænna manna, sem blasir hvar- 
vetna við sjónum í fornsogum vorum. 
peim var ant um, að menn stæðu á eigin 
fótum andlega, skoðanalega eigi síður en 
stjórnarfarslega. “Sjálfr leið sjálfan þik,” 
stendur í einu Eddukvæðanna, og lýsir sér 
þar sjálfstæðis-hugsjón forfeðra vorra. 
Peim var það fyllilega Ijóst, að menn verða 
að vera frjálsir orða sinna og athafna, 
eigi þeir að þroskast til fullnustu. pess- 
vegna töldu þeir einstaklingsfrelsið hið 
dýrmætasta hnoss og voru reiðubúnir til 
að leggja mikið í sölurnar fyrir það, jafn- 
vel lífið sjálft, ef því var að skifta. Er 
óþarft að minna á það á þessum stað, að 
landnám íslands átti beinlinis rætur sínar 
að rekja til hinnar ríku og djúpstæðu 
frelsisástar forfeðra vorra. En þvi minnist 
eg þeirrar alkunnu staðreyndar, að oss ís- 



ÞINGTÍÐINDI 


107 


lendingum verður eigi ósjaldan tíðrætt um 
það, aS vér séum, eins og laukrétt er 
sögulega, afkomendur þeirra manna, sem 
nefndir hafa verið “frumherjar frelsis.’" 
pað er gott tii frásagnar, ef það er rétt 
skilið og rétt með farið. En holt er að 
minnast þeirra orða Henriks Ibsen, að 
“það gefur ei dvergnum gildi manns, þó 
Golíat sé afi hans”; menn vaxa ekki um 
þumlung af því einu sér að miklast af 
frægð feðra sinna. En frægðarorð fornra 
dáða hefir hinsvegar, orðið og getur orðið 
kynslóðum og einstaklingum hvatning til 
nýrra afreksverka, uppspretta andlegrar 
yngingar; í þvi liggur gildi varðveislu 
sögu liðinna álda, vorra fornu feðra, og 
það skildi Ibsen einnig fyllilega, því að 
hann sagði: “Framtíð vex af frægðarsög- 
um.” 

Pá fyrst er hin. norræna sjálfstæðis-hug- 
sjón vakandi hjá oss, ef meðvitundin utn 
það, að vér erum afkomendur “frumherja 
frelsis” er oss eggjan til frjósamra dáða í 
þágu frelsis og mannréttinda. Og í hinni 
miklu haráttu, sem nú er háð milli lýð- 
ræðisstefnunnar annarsvegar og einræðis 
og ofbeldis hinsvegar sæmir oss íslending- 
um það eitt að skipa oss eindregið í sveit. 
þeirra, sem eru forvigismenn lýðræðisins, 
enda þótt það kosti fórnir af vorri hálfu. 
J>að er að sýna trúmensku við norrænar 
og íslenskar drengskapar-, manndðms og 
sjálfstæðis-hugsjónir: en eins og skáldið 
Jón Magnússon' segir réttilega: 

"Sú þjóð, sem tignar trúmenskuna í verki, 

hún tendrar eilíf hlys á sinni gröf.” 

♦ 

Skal þá rent.augum yfir störf félagsins 
og hag á árinu. Verður þá fyrst fyrir að 
minnast þeirra félagssystkina, sem horfið 
hafa úr hópnum, en þau eru þessi, eftlr 
þeim upplýsingum, sem fjármálaritari Guð- 
mann Levy hefir góðfúslega látið mér í té: 
Halldór Halldórsson, Sherwood, N. Dak.; 
Hjálmur porsteinsson, Gimli; Gísli Jóns- 
son, Winnipeg; Jón Guðmundsson, Gimli, 
Sigtryggur Ólafsson, Winnipeg; Sigurður 
Vilhjálmsson, Winnipeg; Stefán Brandson, 
Winnipeg; Mrs. Helga Stephansson, Mark- 
erville, Alherta; Mrs. Margrét Byron, Win- 
nipeg; Mrs. Gróa Brynjólfsson, Winnipeg; 
Mrs. Valgerður Thordarson, Winnipeg; 
Asbjörn Sturlaugsson, Akra, N. Dak.; 
Sigurður M. Meisted, Mountain, N. Dak.; 
Grímur Laxdal, Arborg; Mrs. Kristln 


SChram, Árborg; B. G. Thorvaldson, Piney, 
Carl Anderson, Winnipeg; Mrs. Chris. John- 
son, Duluth, Minnesota, og Sigurður Sölva- 
son, Winnipeg. 

Með söknuði í huga þökkum vér þessum 
félgssystkinum fyrir trygðina við vor sam- 
eiginlegu áhugamál og tjáum skyldmenn- 
um þeirra innilega hluttekning vora. 

pá barst mér laust fyrir helgina sú 
harmafregn, að látist hefði skyndilega 
heiðursféiagi vor, Dr. Frank Stanton 
Cowley, prófessor í Norðurlandamálum við 
Harvard háskóia. Hann var hinn einlægasti 
Íslandsvinur, fræðimaður góður og drengur 
hinn besti. Er þvi mikil eftirsjá að honum. 
Hefi eg þegar bréflega vottað ekkju hans 
samúð félags vors út af fráfalli hans á 
besta skeiði. 

Stjórnarnefnd félagsins hefir leyst af 
hendl þau verk, sem henni voru falin, eftir 
því„ sem ástæður leyfðu og hagkvæmt 
þótti; auk þess berast henni jafnan ein- 
hver ný mál til fyrirgreiðslu. Er mér skylt 
og ljúft að þakka ágætt samstarf með- 
nefndarmanna minna og virkan áhuga 
þeirra á starfinu. 

titbreiðslumál 

Útbreiðslumálið hefir eins og áður veriö 
eitt af aðalmálum félagsins. Er það fagn- 
aðarefni, að vér getum á þessu þingi boð- 
ið velkomna eina nýja sambandsdeild í 
aðalfélagið, en það er söngfélagið, “Harpa” 
i Bellingham, Washington, með 24 félags- 
mönnum; forseti þess er Freya Bourne, 
en söngstjóri H. S. Helgason, tónskáld; 
þökkum vér stjórnendum og félagsmönn- 
um fúsleika þeirra til að eiga samvinnu 
við oss. Vonum vér ennfremur, að þess 
verði eigi langt að bíða, að pjóðræknisfé- 
lagið færi út hið nýja landnám sitt vestur 
við haf. Allmargir einstaklingar viðs- 
vegar um álfuna hafa einnig gengið í fé- 
lagið á árinu, en fjármálaritari mun 
leggja fram skýrslu um nýj'a félaga. 

pá hafa ýmsir úr stjórnarnefndinni tal- 
að máli félagsins með ræðum og erindum. 
Vara-forseti Gísli Jónsson flutti kveðjur 
félagsins á íslendingadeginum að Gimli; 
ritari séra Valdimar J. Eylands flutti þar 
einnig ávarp; af hálfu stjðrnarnefndar hélt 
hann og ræðu á sameiginlegum fundi deild- 
anna í Arborg og Riverton; einnig var 
hann ræðumaður á samkomu Laugardags- 
skólans hér í borg. peir féhirðir Arni 
Eggertson og vara-féhirðir Asmundur P. 
Jðhannson hafa sagt frá íslandsför sinni á 



108 


TÍMARIT Þ J ÓÐRÆKNISFÉL AGS ÍSLENDINGA 


samkomum í Winnipeg; hinn fyrnefndi 
flutti einnig erindi um sama efni á sam- 
komu að Gimli og hinn síðarnefndi á sam- 
komum deildanna í Winnipeg, Selltirk og 
Riverton. 

Forseti flutti erindi á Lestrarfélagssam- 
komu að Vogar, Man., og fðr erindum fé- 
lagsins um Islensku bygðina á þeim slóð- 
um. Hann hefir einnig á árinu heimsðtt 
báðar deildir félagsins I Winnipeg, allar 
þrjár deildir þess í Saskatchewan og deild- 
irnar I Selkirk og N. Dakota, og flutt ræð- 
ur og erindi á samkomum, er þær stððu 
að. 1 Wynyard flutti hann ræðu á Islend- 
ingadegi og erindi á ensku, og að tilhlutun 
deildarinnar I N. Dakota hafði hann erindi 
bæði að Garðar og Mountain. pakkar 
hann hérmeð hinar ágætu viðtökur, sem 
hann átti hvarvetna að fagna. Að beiðni 
deildarinnar “Báran” 1 N. Dakota stýrði 
hann einnig hátíðarhöldunum við afhjúpun 
minnisvarða skáldsins K. N. Júlíusar, er 
deildin hafði komið upp með aðstoð al- 
mennings, og flutti ávarp við það tæki- 
fsari. Með bréfaskriftum hefir forseti 
einnig unnið að því að sameina Islendinga 
um þjððræknismálin og að því að safna 
nýjum félagsmönnum; en betur fer á því, 
að fijármálaritari skýri frá árangri þeirrar 
viðleitni. Loks má geta þess, að forseti 
hefir á liðnu ári eins og undanfarið flutt 
ræður á enslcu og norsku um tslensk efni 
vfðsvegar í N. Dakota og Minnesota, 
meðal annars tvær ræður um Leif Eiríks- 
son og útvarpsræðu um fsland, og birt 
greinar um ísl. bðkmentir og menningu í 
blöðum og ttmaritum í Bandaríkjunum. 

Frá upphafi vega félagsins hefir það 
verið einn þáttur f starfsemi þess að veita 
upplýsingar um ísland og vera á vsrði 
gagnvart kviksögum um land og þjóð, sem 
til vanvirðu horfa eða tjðns. Stjðrnar- 
nefnd þess lét þvt ekki á sér standa með 
að svara óhrððursgrein þeirri um ísland, 
er nýlega birtist í ttmaritinu Time og al- 
ræmd er orðin; fól nefndin ritara og for- 
seta að mótmæla greininni og hafa bréf 
þeirra beggja til nefnds tímarits verið birt 
í Lögbergi og einnig getið í Heiwskringlu. 
Aðrir félagsmenn, svo sem heiðursfélagi 
vor Thor Thors aðalræðismaður, urðu einn- 
ig til að svara greininni; þrátt fyrir það 
hefir engin leiðrétting hennar fengist enn 
sem komið er. Hitt hefir þetta mál greini- 
lega súnt. að ísland á sér marga árvaka 
formælendur í þessari álfu, bæði meðal 


eldri og yngri kynslóðarinnar, og er það 
gleðiefni. 

Auk stjórnarnefndar hafa ýmsir félags- 
menn unnið að útbreiðslustarfseminni í 
ræðu og riti; ber þeim þökk fyrir það þarfa 
starf, en um það vísast annars til þjóð - 
ræknispistla minna t vikublöðunum ís- 
lensku hér vestra. Deildir félagsins hafa 
einnig með ýmsu mðti lagt þakkarverðan 
skerf til útbreiðslumálanna, eins og árs- 
skýrslur þeirra munu sýna. 

Fyæðsiuinál 

Félagið hefir haldið uppi hinum venju- 
lega Laugardagsskóla í íslensku hér f 
borg, við allmikla aðsðkn, en færri hafa 
Þó notfært sér skólann en ætla mætti og 
æskilegt væri. Séra Rúnólfur Marteinsson, 
sem verið hafði skðlastjðri Laugardags- 
skólans árum saman, lét af kenslu þar á 
þessu ári, ; og vil eg fyrir hönd félagsins 
þakka honum langt og ágætt starf við 
skðlann. Jafnframt vil eg tjá þeim kon- 
unum, sem annast hafa kensluna í ár, 
þakkir félagsins fyrir prýðilega unnið starf, 
en þær eru: Mrs. Hólmfríður Daníelsson, 
Mrs. Einar P. Jðnson, Mrs. Frank Magn- 
usson og Mrs. S. E. Sigurðsson. Hafa 
þær tvær hinar fyrstnefndu veitt skólan- 
um forstöðu. 

ÁsmundUr P. Jðhannsson hefir, eins og 
hans er vandi, sýnt hinn þakkarverðasta 
áhuga fyrir __starfi skólans; einnig hefir 
Bergthor E. Johnson stutt að starfi hans. 
Deildir félagsins hafa sumarhverjar haldið 
uppi fslensku-kenslu, sem tugir barna og 
unglinga hafa haft not af, t. d. deildirnar 
í Riverton, Árborg og deildin í N. Dak. 
Er slík kensla hið ákjðsanlegasta við- 
fangsefni fyrir deildir félagsins og réttlæta 
þær fyllilega með henni tilveru sína, þð 
engu öðru væri til að dreifa. 

í tilefni af athyglisverðu erindi, sem 
ein af kenslukonunum við Laugardagsskól- 
ann hér í Winnipeg, Mrs. Einar P. Jðns- 
son, flutti á fundi deildarinnar “Frðn” um 
íslensku-kenslu barna á heimilunum, mælt- 
ist forseti bréflega til samvinnu við kven- 
félögin fslensku um það mál. Var bréf 
hans lesið og rætt á ársþingi sambands 
kvenfélaga beggja hinna íslensku kirkju- 
félaga og hlaut góðar undirtektir. Er á- 
reiðanle'ga stefnt f rétta átt með þeirri 
samvinnu viðleitni. 

Samvinnumál við ísland 

pó að heimsstyrjöldin og hennar mörgu 
fylg'jur séu þar nokkur þrándur f götu, 



ÞINGTIÐINDI 


109 


er með ýmsum hætti unnið að auknum 
kynnum og samstarfi milli íslendinga aust- 
an hafs og vestan. 

Gott dæmi þess er þátttaka félags vors 
og íslendinga í landi hér í íslandssýning- 
unni í New York, sem nýlega var lokið. 
Háðstöfun afsteypunnar af Leifsstyttunni, 
er sýnd var í sambandi við sýninguna og 
komið var upp með fjársöfnun meðal ís- 
lendinga hérlendis, er í höndum nefndar 
þeirrar, sem þingið fðl það mál i fyrra. 
Gerir hún grein fyrir starfi sínu, ef þurfa 
þykir. 

Tveir af stjórnarnefndarmönnum, þeir 
Ásmundur P. Jóhannsson og Árni Egg- 
ertson og konur þeirra, dvöldu um skeið 
á ísiandi á liðnu sumri sem gestir Eim- 
skipafélags íslands; fluttu þeir kveðjur fé- 
lags við ýms tækifæri heima og höfðu með 
höndum erindisrekstur af hálfu þess. Tveir 
aðrir mætir féiagsmenn, þeir Gunnar Björn- 
son í Minneapolis og Soffonías Thorkelsson, 
dvöidu samtímis á fslandi. Voru þau 
Björnson og kona hans gestir pjóðræknis- 
félagsins þar og flutti hann aðalræðuna á 
Vestmannadeginum. Soffonías, er unnið 
hefir meðal annars að útgáfu Sögu ís- 
lendinga i Vesturheimi, dvelur enn á ís- 
landi. 

Fyrir hönd félagsins sendi forseti Há- 
skóla íslands samfagnaðarkveðjur í tilefni 
af- vígslu hins nýja og glæsilega háskðla- 
húss í júnf s.l.: barst félaginu einkar hlý- 
iegt þakkarbréf frá rektor Háskólans, dr. 
Alexander Jóhannssyni. - Félagið sendi 
einnig með símskeyti svohljóðandi nýárs- 
kveðju til Ríkisútvarpsins í Reykjavík: 
“Pjóðræknisfélagið sendir íslendingum hug- 
heilar nýárskveðjur." Var kveðju þessarí 
víðvarpað til íslensku þjððarinnar, 

pess var getið í síðustu ársskýrslu for- 
seta, að pjóðræknisfélag til samvinnu við 
oss hefði verið stofnað á fslandi 1. des. 
1939. í nýútkomnu bréfi frá stjórnar- 
nefnd féiagsins er þannig skýrt frá mark- 
miði þess: “Félagið var stofnað I þeim 
tilgangi, að efla menningarsamband ís- 
lendinga austan og vestan hafs, að annast 
mðttöku Vestur-fslendinga, sem heimsækja 
okkur, að stuðla að Ameríkuferðum okkar 
heimamanna til viðkynningar og fyrir- 
lestrahalds, að gangast fyrir árlegum 
Vestmannadegi og yfirleitt að efla bræðra- 
lagið með hverju því móti, sem auðið er.” 

Hefir Vestmannadagur verið haldinn tvö 
síðastliðin ár undir umsjón félagsins; einnig 
voru þau Gunnar Björnson og kona hans 


gestir þess 4 liðnu sumri, eins og fyr get- 
ur. Fleira vinnur félagið oss til þarfa. 
pað hefir átt þátt í að afla kaupenda fyrir 
Sögu Vestur-íslendinga. Er þess minst hér 
með verðugu þakkiæti. önnur samvinnu- 
mál hefir félagið einnig með höndum. 
Niðurlagsorð bréfsins eru svo tímabær og 
svo beint til vor töluð, að eg tek þau upp 
i heild sinni: 

“Aldrei hefir verið rikari þörf á sam- 
starfi allra íslendinga en nú. Við fundum 
það átakanlega 1. des. 1939, þegar félag 
okkar var stofnað, að hin andiega menning 
smáþjóðanna er I hættu. Pann dag var 
ráðist á Finna, þá Norðurlandaþjóðina, 
sem fékk sjálfstæði sitt um líkt leyti og 
við íslendingar. Við höfum skilið það bet- 
ur með hverjum degi síðan, að örlög lýð- 
ræðisþjóðanna eru okkar örlög. 

Við sendum ykkur bróðurkveðjur og 
óskum, að islenskt þjððerni og íslensk þjóð- 
rækni megi eflast að sama skapi og hætt- 
urnar hafa aukist.” 

1 stjórn félagsins voru, er bréfið var 
ritað, Jónas Jónsson alþingismaður, for- 
maður, Ásgeir Ásgeirsson bankastjóri og 
Valtýr Stefánsson ritstjóri. Núverandi for- 
maður er Árni G. Eylands. 

En að baki þeim stendur stór og vax- 
andi hópur áhugasamra manna og kvenna 
um aukna samvinnu við oss. 

f íslensku vikublöðunum hér hefir verið 
skýrt frá mannaskiftum þeim, sem nýlega 
urðu í aðalræðismannsstöðunni íslensku hér 
vestan hafs. Vilhjálmur pór framkvæmd- 
arstjóri hvarf heim til fslands, en við 
starfinu tók Thor Thors alþingismaður. 
Vitum vér, að vér megum vænta sömu 
samvinnu um þjóðræknismál vor af hálfu 
hins síðarnefnda og vér áttum að fagna 
frá hinum fyrnefnda. 

Pá er þess að minnast, að nú dveiur hér 
vestra, við framhaldsnám og ritstörf á 
Columbia-háskólanum í New York, Stein- 
grímur kennari Arason, einn af allra ágæt- 
ustu formælendum vorum á íslandi. Var 
þess getið í ársskýrslunni I fyrra, að kom- 
ist hefði til tals, að hann kæmi vestur 
hingað til barnakenslu og fyrirlestrahalds 
á vegum pjóðræknisfélagsins: en styriöldin 
varð þar þröskuldur á vegi. Mun stjórn- 
arnefndin, hinsvegar, ef þess er kostur, 
revna að notfæra sér komu Steingríms á 
einhvern hátt: eigi skulu bó neinar fals- 
vonir gefnar hvað það snert'r. 

Allmargt námsfólk af íslandi stundar 
e ; nnig nftm við háskóla vestan hafs á þessu 



110 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ári. Er oss það sérstakt ánægjuefni, að 
tveir efnismenn úr hðpi þessa námsfðlks 
flytja ræður á samkomum I sambandi við 
þjóðræknisþingið, þeir pðrhallur Ásgeirs- 
son, er framhaldsnám stundar við ríkishá- 
skðlann i Minnesota, og Dr. Friðgeir Óla- 
son, er ásamt konu sinni dvelur I Winnipeg 
við sérnám í læknisfræði, Auk þeirra eru 
hér við nám á Manitoba-háskðla þau Ragn- 
hildur porsteinsson, Bragi Freymððsson og 
Jðhannes Bjarnason, styrkþegi Kanada- 
sjóðs. 

Sfðast en ekki síst er oss íslendingum ð 
þessum slððum það mikið tilhlökkunarefni, 
að hér lætur nú til sín heyra bráðlega hin 
víðkunna Islenska söngkona, ungfrú María 
Markan, sem getið hefir sér frægðarorð 
víða um lönd. Annast stjðrnarnefnd pjðð- 
ræknisfélagsins undirbúning söngsamkomu 
hennar, með aðstoð G. K. Jðhannson ræðis- 
manns, sem verið hefir nefndinni hjálp- 
legur á ýmsan hátt. 

Saga íslendinga í Vesturheimi 

Skýrt var ítariega frá tildrögum þessa 
máls og framgangi þess á siðasta þingi. 
Síðan hefir svo langt þokast I áttina, að 
út er komið fyrsta bindi sögunnar. Hefir 
það þegar vakið mikla athygli beggja 
megin hafsins, en hlotið all-misjafna dðma. 
Munu þð flestir viðurkenna, að merkilegt 
spor hafi stigið verið, er hafist var handa 
um útgáfu sögu Islendinga I landi hér. 
Mál þetta hefir einnig fengið stuðning 
hinna ágætustu manna heima á íslandi, 
eins og að framan var viklð að. Ætti það 
út af fyrir sig að vera hvatnlng fyrir oss 
um að halda verkinu áfram og vanda til 
þess sem allra mest; annað tel eg oss til 
vansæmdar. Ræði eg það mál svo eigi 
frekar að sinnl, þvt að nefnd sú, er þpð 
hefir með höndum, mun leggja fram skýrslu 
um gjörðir stnar. 

Aðrar nefndir, sem gera munu grein 
fyrir starfi slnu, eru: minjasafns-nefndin, 
nefnd sú, er safna skal þjóðræknislegum 
fróðleik (sögnum, söngvum og kvæðum), 
rithöfundarsjóðs-nefndin og nefnd sú, er 
endurskoða skyldi 21. grein félagslaganna. 

f'tgáf umál 

Tlmarit félagsins er fullprentað og verð- 
ur venju samkvæmt útbýtt á þinginu. 
Vara-forseti Gtsli Jðnsson er ritstjðrinn, og 
má fyllilega vænta þess, að ritið verðl I 
höndum hans bæði vandað og fjölbreytt að 
innihaldi. Er ritstjðrnarstarf þetta mikil- 


vægur þáttur I starfsemi félagsins og að 
sama skapi þakkarvert. Fyrir einróma á- 
skorun stjðrnarnefndar tðkst Ásmundur P. 
Jðhannsson á hendur að safna auglýsing- 
um fyrir Tímaritiö ; hefir hann gengið að 
þvl verki með alkunnum dugnaði slnum 
og orðið ágætlega ágengt. 

Síðosta þing fðl stjðrnarnefndinni að 
gefa út barnablaðið Jíaldursbrd, en þegar 
til kom, urðu kaupendur blaðsins svo fáir, 
að nefndin sá sér ekki fært að halda á- 
fram útgáfunni I bráðina, og vari nefndar- 
mönnum mjög ðljúft að taka þá ákvörðun. 
Hins vegar eru miklar byrgðir eldri ár- 
ganga ritsins fyrir hendi. Gefst mönnum 
tækifæri til að ræða það mál, er útgáfu- 
málin koma á dagskrá. 

Jóns Bjarnasonar skóli 

Eins og fðlk vort veit, hætti Jðns 
Bjarnasonar skðli lcenslu á síðastliðnu ári. 
Var þá skðiahús hans til sölu við mjög 
sanngjörnu verði. pðtti stjðrnarnefnd 
pjððræknisfélagsins miður fara, ef hús þess- 
arar einu Islensku mentastofnunar vestan 
hafs lenti I höndum annara þjðða manna. 
Réðst nefndin þvl I að kaupa skðlahúsið 
fyrir félagsins hönd, með það fyrir augum. 
að húsið gæti að einhverju leyti orðið skjðl 
starfsemi félagsins og að svo mætti um 
hnútana búa, að það yrði félaginu nokkur 
tekjulind. Vinnur nefnd sú, er stjðrnar- 
nefndin fðl húsmál þetta, að úrlausn þess 
og mun greiðlega á sínum tlma svara fyr- 
irspurnum um það á þinginu. Um fjárhag 
félagsins I heild sinni nægir að vlsa til 
upþlýsinga I prentuðum skýrslum þeirra 
féhirðis Árna Eggertson, fjármálaritara 
Guðmanns Levy og skjalavarðar ólafs Pét- 
ursson. 

+ 

prátt fyrir erfiðleika yfirstandandi tlðar, 
mun því mega segja, að félagið hafi haldið 
vel I horfinu á árinu. Skýrslur fjármála- 
ritara munu sýna, að félagatalið hefir auk- 
ist, bæði I aðalfélaginu og I ýmsum deild- 
anna. En I útbreiðslumálinu er þörf stöð- 
ugrar árvekni, ef félagið á eigi að ganga 
saman. Enn standa of margir íslendingar 
utan þess, þð að skilningur á starfi þess 
fari vaxandi. Einkum skyldi alt kapp lagt 
á það, að ná til yngra fðlksins. Jafnhliða 
skal þess þó þakksamlega minst, að deild 
Yngri fslendinga I Winnipeg starfar með 
milclu fjöri og eykur stöðugt við sig fé- 
lögum. Hitt má aldrei gleymast, að fram- 



ÞINGTIÐINDI 


111 


tlS félagsskapar vors til langframa hvilir 
á -herSum yngri kynslðSarinnar. 

pjóSræknismálið er mál allra Islendinga 
I landi hér, og sú hugsjðn, sem vér meg- 
um aldrei missa sjðnar á, er aS sameina 
sem allra flesta Islendinga um þaS mál. 
paS verSur ekki gert meS þvi aS ganga 
uppgjafarstefnunni (defeatism) á hönd og 
halda líkræSur yfir sjálfum sér. Yirk 
framtíSartrú er þaS eina, sem flytur nokk- 
urn málstaS fram til sigurs. pá trú hefi 
eg reynt aS boSa og mun halda áfram aS 
boSa framvegis i þjðSræknismálum vorum. 

í djarfmæltu kvæSi sinu “Frelsi," er 
hann orti í tilefnl af 20 ára afmæli full- 
veldis Islands fyrir tveim árum siSan, 
komst Jðn skáld Magnússon svo aS orði: 

“Reynslan sára veri okkur vigi. 

Vandinn fram til nýrra dáSa knýi. 

Einni fylking tengist sál viS sál. 

—Litla þjðð, sem átt í vök aS verjast, 
vertu ei við sjálfa þig að berjast. 

Stattu saman heil um heilög mál.” 
pð að þessl sameiningar-boðskapur hins 
snjalla skálds sé sérstaklega stílaður til 
heimaþjððar vorrar á örlagarikum tíma- 
mðtum hennar, á sú lögeggjan, sem I þess- 
um IjðSlínum felst, einnig erindi til vor 
íslendinga I landi hér. í félagsmálum vor- 
um eigum vér um margt I vök aS verjast, 
viS ramman reip aS draga; sæmir oss þvl, 
að forSast sem mest alt þaS, er vekur 6- 
þarfa sundrung, og standa saman heiiir um 
“heilög mál,” elns og skáldiS orSar þaS. Og 
hiklaust myndi hann telja varSveislu vorra 
andlegu erfða I flokki þeirra mála. Taldst 
oss að sldpa oss sem fastast um þau mál, 
minnugir þess, aS “manndðmsskyldan þung 
á öllum er,” mun þess enn langt aS blða, 
aS smlða þurfi vora þjððræknislegu ltk- 
kistu. En það er undir oss sjálfum kom- 
ið, áhuga vorum, fðrnfýsi, trúmensku við 
gððan málstað og sjálfa oss. 

pá hugsun hefir Jðn Magnússon klætt I 
minnistæðan búning I kvæði sínu “Vorar 
samt,” er endurprentaS hefir verið hér 
vestra: 

“Við þvl búinn vertu sjálfur: 
vorið fer um lönd og álfur. 

Klakans þunga bráðnar blý. 
pð að myrkvist himinn hálfur, 
hann mun bjartur verSa á ný, 
ef þú sjáifur eldinn geymir, 
engri þinni skyldu gleymir. 

Alt er komið undir þvl.” 


í anda þeirrar framtíðartrúar og þeirrar 
eggjunar til dáða býð eg yður hjartanlega 
velkomin á 22. þing pjóðræknisfélagsins. 
Megi það verða oss sem ánægjulegast, því 
að skrifað stendur, "vér, Islands börn, vér 
erum vart of kát”; en um annað fram. 
megi þingstörfin fara oss svo úr hendi, að 
sæmdarauki sé að, gagn og gróði oss og 
þjððstofni vorum. 

Rlcliard Bcck. 

Var forsetanum að lokinni skýrslu 
klappað óspart lof I lðfa. Árni Eggertson 
gjörði tillögu, sem vara-forseti Gísli Jðns- 
son studdi, að hin ágæta skýrsla forseta sé 
viStekin af þinginu. Var það samþykt 
með þvl að allir stððu á fætur. 

pá voru skipaðar tvær nefndir: 

Kjörbréfanefnd. ölafur Pétursson stakk 
upp á og Guðmann Levy studdi, að forseti 
skipi þriggja manna kjörbréfanefnd. Var 
tillagan borin upp og samþykt og i 
nefndina skipaðir Ásmundur P. Jðhanns- 
son, Friðrik Swanson og Hjálmar Gislason. 

Dagskrámefnd. Guðmann Levy stakk 
upp á og Jðhannes Húnfjörð studdi tillögu 
um að forseti skipi þriggja manna dag- 
skrárnefnd. Var tillagan borin upp og 
samþykt og I nefndina skipaðir þeir Dr. 
Sveinn Björnson, S. S. Laxdal og Jðn 
Húnfjörð. 

Skrifari bar þá fram munnlega skýrslu, 
þar sem hann gjörði grein fyrir þvl hversu 
margir fundir hefðu verlð haldnir á árinu 
af frajnkvæmdarnefnd félagsins og á hvaða 
stöðum, og einnig yfir helstu málin, sem 
verið hefðu á dagskrá. Var greinargjörð 
hans viðtekin af þinginu samkvæmt tillögu 
vara-forseta Glsla Jðnsson og S. S. Laxdal. 

pá ias féhirðir Arni Eggertsson fjárhags- 
skýrsluna. Var hún lögð fram I prentuðu 
formi, og útbýtt meðal þingmanna. Birtist 
þar einnig skýrsla fjármálaritara, skjala- 
varðar og ráðsmanns “Baldursbrár.” 

Tteikninsiir fébirðls 

yfir tekjur og gjöld pjððræknisfélags 
Islendinga I Vesturheimi frá 15. 
febr. 1940 til 17. febr. 1941 
TEKJUR: 

17. febr. 1940: 

Veðbréf Dom. of Canada.$ 500.00 


Veðbréf Prov. of Manitoba. 2,008.19 

Á Landsbanka íslands . 1.80 

A Royal Bank of Canada . 95.85 

Á Can. Bank of Canada. 938.70 


$ 3,544.54 








112 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Gjafir í Rithöfundasjóð . 24.6S 

Frá fjármálaritara . 419.93 

Fyrir auglýsing'ar . 1,942.47 

Fyrir Barnasamkomu . 49.91 

Bankavextir og ágóði áveðbréfi 139.67 

Fyrir blöð frá íslandi. 56.16 

Fyrir Baldursbrá . 41.13 

Borgað af dánarbúi Elíasar G. 

Jóhannsons . 800.00 

Fyrir seldar myndir af Jóni 

Sigurðssyni . 11.12 

Fyrir endurheimta ávlsun . 3.30 

Endurborgað, eidsábyrgð og 

skattur Jón Bjarnason skóli 14.76 


$ 3,503.07 


Yfirlit yfir sjóði félagsins. 

15. febr. 1940: 

í byggingarsjóði .$ 32.06 

15. febr. 1941: 

Vextir . 32 32.38 


15. febr. 1940: 

í Ingólfssjóði .$ 880.39 

15. febr. 1941: 

Vextir . 4.41 884.80 


15. febr. 1940: 

í Leifs Eiríkssonar sjóði $ 68.08 
15. febr. 1941: 

Vextir . .34 68.42 


$7,047.61 


GJÖLD: 

17. febr. 1941: 

Borgun og kostnaður á Jón 

Bjarnason skóla .$ 2,443.98 

Kostnaður við ársþing . 107.75 

Ritstj. og ritlaun Tímaritsins 250.28 

Prentun 21. árg. Tímaritsins 560.41 

Umboðslaun á auglýsingum.... 483.52 

Gjöld til stjórnar og ábyrgðar- 

gjöld . 12.00 

Veitt úr Rithöfundasjóði . 25.00 

Útbreiðslumál og ferðakostn. 107.53 

Prentun og skrifföng . 35.27 

Styrkur til “Baldursbrár”. 65.50 

Starfslaun fjármálaritara . 43.61 

Borgað undir Tímarit . 11.50 

Til dagblaða á íslandi . 57.21 

Lán til söguútgáfunefndar. 600.00 

Laugardagsskóli . 107.60 

Til myndastyttu K. N. Júiíus 2 5.00 
Frlmerki, slmskeyti og víxil- 

gjöld . 19.35 


$ 4,955.51 

Veðbréf Prov. of Manitoba.... 1,004.10 
Veðbréf Dominion of Canada.... 500.00 

A Landsbanka íslands . 1.80 

Á Royal Bank of Canada . 167.84 

Á Canadian Bank of Commerce 418.36 


$ 2,092.10 


$ 7,047.61 

Árni Eggertson, féh. 

Yfirskoðað og rétt fundið 18. febrúar, 1941. 
G. L. Jóhannson S. Jakobson. 


15. febr. 1940: 

1 Rithöfundasjóði .$ 91.58 

15. febr. 1941: 

Borgað I sjððinn . 23.63 

15. febr. 1941: 

Vextir . .50 


$ 115.71 

15. febr. 1941: 

Útborgað á árinu . 25.00 90.71 

15. febr. 1941: 

Veðbréf og peninga innieign 

félagsins . 1,015.79 


Alls . $2,092.10 

Ennfremurján til Sögu- 

nefndar .$ 600.00 

Niðurborgun I J. B. 

Aeademy . 2,000.00 2,600.00 

Arni Eggertson, féh. 


Skýrsla fjármálaritara yflr árið 1940 


INNTEKTIR: 

Frá meðlimum aðalféiagsins ....$ 170.10 

Frá deildum . 252.13 

Frá sambandsdeildum . 14.00 

Seld Tlmarít til utanfélags- 

manna . 15.10 


$ 451.33 

ÚTGJÖLD: 

Póstgjöld .$ 17.05 

Ledger sheets, umbúðir o. fl. 4.00 

Endurgreitt deildinni “Esjan” 10.25 

Afhent féhirði . 419.93 

Á hendi hjá fjármálaritara .... .10 


$ 451.33 

Guðmann Levy. 














































ÞINGTlÐINDI 


113 


Arsskýi'sla “Baldursbrá” 


Frá 1. okt. 1939 til 1. okt. 

1940 


INNTEKTIR: 

170 áskriftir . 

..$ 

85.00 

2 áskriftir af 4. árgang . 


1.00 

3 bækur á $1.50 ....,. 


4.50 

14 bækur á $100 . 


14.00 

Á banka frá siðasta ári . 


1.62 


$ 

106.12 

ÚTBORGANIR: 



Prentun . 

..$ 

58.00 

Pðstgjald og vélritun . 


36.35 

Víxiigjaid . 


.11 

1 sjðði . 


11.66 


$ 

106.12 

B. E. 

Johnson. 

Yfirskoðað og rétt fundið, 18. 

febr. 

1941. 

G. L. Jóhannson S. Jakobson. 

“Baldursbrá” bækur 

Frá 1. okt. 1940 til 15. okt. 1941 

INNTEKTIR: 

43 bækur seldar . 

..$ 

43.00 

Blöð seld við Laugardagsskóla 

3.50 

í sjóði 1. október 1940 . 


11.66 


$ 

58.16 

ÚTBORGANIR: 

Columbia Press fyrir band. 

...$ 

14.58 

Víxilgjald ... 


.75 

Pðstgjald . 


1.70 


$ 17.02 

Afhent féhirði A. Eggertson .... 41.13 

B. E. Johnson. 


Sveinn Thorwaldson lagði til og Ellas 
Ellasson studdi tilllögu um að visa skýrslu 
þessari til fjármálanefndar. Var samþykt. 

Guðmann Levy las þá skýrslu fjármála- 
ritara: 

Skýrsla fjármálaritara. 

Eins og forseti félagsins mintist á I 
þingsetningarræðu sinni, má segja að út- 
hreiðsiustarfsemin hafi gengið vel á árinu, 
vinsældir félagsins virðast stöðugt fara 
vaxandí, og nýir meðlimir bætast við. 

Nú á þessu ári hafa 35 nýir meðlimir 
gengið í félagið, og flesta af þeim hefir 
hinn ötuli forseti okkar, Dr. Beck, fengið 
til að ganga í félagið, og eru margir af 
þeim velþektir og mikils metnir menn, svo 
sem prðfessorarnir Sveinbjörn Johnson. 


Sturla Einarsson og Loftur Bjarnason. 
Hon. Frederick H. Fljðzdal. prestarnir 
Guttormur Guttormsson, Albert E. Krist- 
jánsson, sem áður voru í félaginu, en höfðu 
gengið úr, og Sveinbjörn Ólafsson, og svo 
lögfræðingarnir Ásmundur og Oscar Ben- 
son og Ragnar Johnson. 

Viljum vér bjðða þessa og aðra nýja 
meðlimi velkomna i félagið. 

Svo hefir og Dr. Beck með skrifum sln- 
um fengið söngfélagið “Harpa” I Belling- 
ham, Wash., sem telur 24 meðlimi, til 
þess nú á þessu þingi, að biðja um inn- 
göngu í pjóðræknisfélagið sem sambands- 
deild, og vil eg leggja hér fram þá beiðni 
sem er svohljððandi: 

1236 Ellis Street, 

Bellingham, Wash., U.S.A. 

18. febrúar, 1941. 

Guðm. Levy, fjármálaritari 
pjððræknisfélags Islendinga 
í Vesturheimi. 

Háttvirti herra,— 

Söngfélagið “Harpa” í Bellingham, Wash., 
U.S.A., ðskar hérmeð að fá innlimun sem 
sambandsdeild I pjððræknisfélag íslendinga 
í Vesturheimi. Sendist hér með fyrsta 
árstillag, fyrir árið 1941, að upphæð $7.00 
(sjö dalir). 

Virðingarfylst, 

Freya Bourne, forseti. 

Vil eg leyfa mér, hr. forseti, að leggja 
til að beiðni þessi sé samþykt með því að 
allir standi á fætur. Með þessum 2 4 með- 
limum, sem tilheyra söngfélaginu “Harpa”, 
3 0 nýjum meðlimum 1 aðalfélagið og 6 nýj- 
um meðlimum I deildina Báran á Moun- 
tain hefir forsetinn raunverulega aukið 
meðiimatölu pjððræknisfélagsins um 60. 
Má slíkt heita vel gjört á einu ári. 

Allar deildir félagsins hafa gert skil á 
árinu og sumar aukið meðlimatölu sína 
allmikið eins og skýrslur þeirra munu bera 
með sér. Tveir meðlimir hafa sagt sig 
úr félaginu á árinu, og forseti hefir nú 
þegar getið þeirra 20 meðlima, sem dáið 
hafa á árinu. Pað er stðrt skarð, og I 
sumum tilfellum vandfylt, en ef útbreiðsla 
félagsins gengur jafn vel framvegis, eins 
og á þessu ári, þá er engu að kvíða. 

Guðman Levy. 

Fjármálaritari lagði til að söngfélaginu 
“Harpa" í Bellingham, Wash., sé viðtaka 
veitt i félagið. Tillöguna studdi Sveinn 
Thorwaldson og var hún samþykt með því 

















114 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


að allir stððu á fætur. Kristján Indriða- 
son lagði til og Hjörtur Hjaltalín studdi 
tillögu um að skýrsla fjármálaritara sé 
viðtekin af þinginu. Samþykt. 

Ólafur Pétursson lagði þá fram skýrslu 
skjalavarðar: 


Ársskýrsla Skjalavarðar 


Tímarit ðseld í Winnipeg: 

I-XX árg. 

Hjá skjalaverði, einök.... B551 

Hjá fjármálaritara, eintök 23 

XXI árg. 

Hjá skjalaverði, eintök.... 162 

Hjá fjármálaritara, eintök 5 


5731 


Tímarit á Islandi: 

Samkvæmt síðustu skýrslu 

voru á Islandi, eintök.... 1415 
XIX árg. send til Isl., eint. 20 

XXI ár. send til Isl., eint. 188 1623 


Samtals . 7354 

Talsvert af þessu hefir verið selt, en 
engin skýrsla yfir það borist til skjala- 
varðar. 

Skýrsla yfir XXI. árg. Tímaritsins: 


Til heiðursfélaga, rith., o. fl. 43 

Til umboðssölu á íslandi.... 174 

Til augiýsenda Timaritsins 128 

Til fjármálaritora . 750 

Hjá skjalaverði . 162 1257 


Útbýtt af eldri árgöngum: 

Gefið til Ninette Sanatorium, eitt eint. 
frá byrjun. Afhent Dr. Richard Beck, 
eitt eint. frá byrjun. 

pjððréttarstaða íslands (Sérprentun): 


Hjá umboðssala á íslandi.... 200 

Hjá skjaiaverði . 100 300 

Svipleiftur Samtíðarmanna, eint. 133 


Bitt eintak gefið til Ninette Sanatorium. 
Bðkasaf n: 

Deiidin “Prðn” hefir umsjðn yfir aðal 
bðkasafni félagsins og mun leggja fram 
skýrslu því viðvíkjandi. 

Winnipeg, 18 febrúar 1941. 

Ó. Pétursson, skjaiavörður. 
Tfirskoðað og rétt fundið 18. febr. 1941. 
G. B. Jðhannson S. Jakobson 

Var skýrslan samþykt samkvæmt til- 
lögu Sveins Thorwaldsonar og Nikulásar 
Ottenson. 

Mrs. Bergþðr E. Johnson lagði þá fram 
skýrslu Baidursbrár. 


Var skýrslan samþykt samkvæmt tillögu 
Ólafs Péturssonar og Bjarna Sveinsson. 

pá las skrifari skýrslu frá deildinni 
“Báran” á Mountain, N. Dak.: 

Arsskýrsla Dakota deildarinnar “Báran” 

Aðalstarf deildarinnar á næstliðnu ári 
má telja: Pyrst — Umsjðn með bygging 
minnisvarða K. N. Jfllíus, sem fullger var 
og afhjúpaður 15. september s.l. að fjölda 
fólks viðstöddum. Skýrslur yfir inntektir 
og útgjöld I sambandi við það verk hafa 
"verið birtar 1 báðum isl. blöðunum, sem 
sýndu að hvorttveggja stððst á. Girðingu 
í kringum varðann hefir deildin ákveðið 
að setja upp næsta sumar á sinn kosntað. 

Annað — Tilsögn I söng fyrir börn og 
unglinga, undir stjórn Mr. Jðnatans Björns- 
sonar, með aðstoð Miss Kathryn Arason. 
25 söngæfingar voru hafðar á Garðar og 
24 á Mountain — rúmlega 50, í það heila, 
voru þátttakendur. Tvö “concerts” voru 
haldin undir stjðrn þessara kennara. Inn- 
tektir af báðum, að frádregnum kostnaði, 
$20.80. Samskot frá foreldrum barna og 
fleirum, $34.50. Samtals $55.30. Allur 
kostnaður við söngkenslu, húslán og 
keyrslu, $81.50. Undirbalance $28.20. 

priðja —•' Tilsögn I islensku var höfð 12 
iaugardaga, einn klukkutíma I hvert skifti, 
í skólahúsinu á Mountain. Önnur bygðar- 
lög sáu sér eklu fært að sinna því, að 
undanteknum nokkrum börnum úr Eyford- 
bygð. prjátiu börn og unglingar innrituð- 
ust. Meðal aðsðkn hvern kensludag 17. 
Kenslunni stjórnaði Miss Kristbjörg Krist- 
jánson frá Eyford-bygð. peir, sem aðstoð- 
uðu voru: Mrs. T. V. Björnson, yfirkenn- 
ari við miðskólann á Mountain, Miss Bina 
Paulson og Th. Thorfinnson. Allur kostn- 
aður $7.00; engar inntektir. Nokkrir af 
þessum nemendum tðku þátt i prðgrammi 
á sumardaginn fyrsta. Áhugi fyrir fslensku 
námi fer minkandi hjá unglingunum. Mest 
fyrir afskiftaleysi foreldranna. 

Fjðrða — Samkomur: Deildin hafði þrjár 
samkomur á árinu. Á sumardaginn fyrsta, 
þar sem nokkrir gððfúsir vinir frá Winni- 
peg lögðu stærstan skerf til skemtiskrár- 
innar. Mr. B. E. Johnson, sem flutti ágætt 
erindi, kryddað með skáldskap eftir sig og 
aðra. Miss Johnson (dðttir hans) hafði 
framsögn á íslensku, og tðkst það svo 
snildarlega, að öllum er minnistætt. Mr. 
Árni Sigurðsson las upp part úr leikritinu 
“Öldur” eftir séra Jakob Jðnsson, og fðrst 
vel að vanda, sem og líka varð til þess, 








ÞINGTÍÐINDI 


115 


aíS margir hafa óskað að þeir fengju að 
sjá þetta leikrit leikið hér. pá kom Lúð- 
vík Kristjánsson með sin frægu x-messu- 
ljðð, sem fiesta ætluðu að sprengja af 
hlátri. Hinar tvær samkomurnar voru 
"concertin”, sem áður er mlnst, þar sem 
þau Dr. Richard Beck og Mrs. J. K. ólaf- 
son fluttu sitt erindið hvort á báðum 
stöðum. 1 fyrstu hafði verið fyrirhugað, 
að nokkrir af. Brown-búum tækju þátt I 
skemtiskránni við “concertið” á Mountain, 
en fyrir þær hömlur, sem settar voru við 
að komast yfir merkjalinuna 1. júli s.l. 
varð að hverfa frá þvi. 

Að tilhlutan forseta okkar deildar, S. S. 
Laxdal, var gerð tilraun með að hafa sam- 
vinnu við deildina í Brown s.l. vor, þannig 
að deildirnar heimsæktu hvor aðra á víxl, 
og hjálpuðu til við prógram. petta lukk- 
aðist ekki nema að hálfu leyti i þetta 
sinn. Um 17—20 meðlimir fóru norður á 
skemtifund hjá þeim. Bn ekki vita menn 
með vissu hvað mikið þeir hafa skemt 
Brown-búum, þvi þeir létu lítið yfir sjáif- 
um sér, en mikið yfir ágætum viðtökum. 

pá stóð einnig “Báran” fyrir því að leik- 
flokkur Sambandssafnaðar i Winnipeg kom 
suður með leikinn “Ofureflið” 24. maí s.l., 
og þð að deildin ekki græddi mikið á þvi 
fjárhagslega, þá varð koma þeirra öllum 
til ánægju, sem leikinn sóttu, og öllum 
þeim sem leiklist unna ávinningur á and- 
lega vísu. Yið þökkum þvi öllum þeim, 
sem hafa heimsótt okkur til að skemta 
okkur á einhvem hátt og þeim sem fylgst 
hafa með til að sækja samkomur þær, sem 
deildin hefir staðið fyrir. 

pess má einnig geta sem viðauka, að 
deildin stóð fyrir tveim spilafundum i 
desember, á Mountain og Garðar. 

Á árinu hafði deildin þá 4 fundi, sem 
lög hennar ákveða, og auk þess nokkra 
stjjómarnefndarfundi. Við hyrjun ársins 
1940 taldi deildin 70 meðlimi, en við byrj- 
un þessa árs 91 (fullgilda meðlimi). 

1. febrúar 1940 voru í sjóði $23.02; inn- 
tektir á árinu $159.95; útgjöld $170.64; 
í sjóði 8. febr. 1941, $12.33. “Báran” 

skuldlaus. 

í umboði deildarinnar “Báran”, 

Th. Thorfinnson, skrifari. 

Var skýrslan samþykt samkvæmt tillögu 
Kristjáns Indriðasonar og Sveins Thor- 
waldsonar. 

Ásmundur P. Jóhannsson, formaður kjör- 
bréfanefndar, lýsti nauðsyn á því að 


erindrekar leggi fram skírteini sín um rétt- 
indi til þingsæta. 

Mrs. Sveinn Björnson lagði fram skýrslu 
fyrir deildina “Esjan” I Árborg. 

Skýrsla frá þjóðræknisdeildinni “Esjan” 
í Árborg, 1940 

Á ársfundi deildarinnar 11. febr. 1941, 
var meðlimatala 46, og höfðu þeir allir 
borgað ársgjald sitt og fengið rltið. 
Bimm fundir höfðu verið haldnir á árinu 
og var ýmislegt haft um hönd bæði til 
fróðleiks og skemtunar s. s. upplestur á 
Isienskum ljóðum, stúlkna-söngflokkur und- 
ir stjórn Miss Maríu Bjarnason, spurning- 
ar og svör um íslensk efni og margt þessu 
líkt. pá höfum við og haft kaffiveitingar 
á eftir fúndum og hafa allir farið vel á- 
nægðir með kveldstundina. Umræður hafa 
farið fram um ýms efni viðvíkjandi deild- 
inni, og á síðastliðnu haustl var ráðist i 
að byrja á kenslu í islensku. Hefir sú 
kensla nú farið fram á þessum vetri og 
hafa innritast 32 börn, sem skift hefir ver- 
ið niður i fjðrar deildir. Kennarar eru 
fjórir og hefir þessi hyrjun gengið framar 
öllum vonum. Kenslan er lestur og skrift 
og íslenskir söngvar, sem Miss Maria 
Briarna-son — fimti kennarinn — stýrir. 
Höfum við I hyggju að efna til samkomu 
með vorinu og láta börnin skemta með 
upplestri og söng til þess að sýna þann 
árangur, sem orðið hefir af þessu starfi. 

Ársfundur deildarinnar var haldinn 11. 
febrúar og voru þá embættismenn kosnir 
fyrir næsta ár: 

Gunnar Sæmundson, forseti (endurk.) 

B. I. Sigvaldason, vara-forseti 

Marja Björnson, ritari 

Elías Elíasson, féhirðir 

Dr. S. E. Björnson, fjármálaritari. 

Var skýrslan viðtekin samkvæmt tillögu 
Sveins Pálmasonar og Hjartar Hjaltalin. 

Thor Marvin lagði fram skýrslu frá 
deildinni “Snæfell” í Churchbridge, Sask. 

Ársskýrsla þjóðræknisdeildarinnar 
“Snæfell” fjTir árið 1940 

Deildin hefir starfað með líkum hætti og 
undanfarin ár. Hefir verið leitast við að 
halda I horfinu eftir föngum, og leggja lið 
þeim málum, er verða mættu þjóðræknis- 
starfinu til eflingar. 

Starfsfundir hafa verið haldnir þrír á 
árinu og tvær skemtisamkomur. Auk þess 



116 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hefir stjórnarnefndin haft samtalsfundi til 
að ráöstafa málefnum félagsins. 

Meðlimatalan er álíka og verið hefir; 
deildin telur nú 20 góða og gilda meðlimi. 

Á síðastliðnu sumri heimsótti forseti 
pjóðræknisfélagsins, Dr. Richard Beck, 
deildina. Flutti hann snjalt erindi um 
þjóðræknismálin, í fundarhúsi hygðarinn- 
ar, og var aðsókn, eftir atvikum, góð. 
Mun óhætt að fullyrða, að koma hans varð 
til þess að glæða áhuga fyrir málefnum 
deildarinnar hjá þeim er á hann hlýddu. 
Er deildin Dr. Beck innilega þakklát fyrir 
komuna. 

Tekjur urðu ekki miklar á árinu, en 
meirihluta þeirra var varið til bókakaupa, 
og samkvæmt skýrsium bókavarðanna eru 
bækurnar mikið lesnar af félagsmönnum. 

Vinsamlegast, 

Einar Sigurðsson, ritari. 

Var skýrsla þessi samþykt, samkvæmt 
tillögu A. P. Jóhannsons og Gunnbjörns 
Stefánssons. 

Skrifari las upp skýrslu dagskrárnefndar: 

Nefndin, sem skipuð var til þess að yfir- 
vega dagskrá þingsins leyfir sér að leggja 
til, að þingmál verði tekin fyrir eins og 
hér segir: 

1. pingsetning. Lestur hraðskeyta og 
bréfa o. s. frv. 

2. Skýrslur forseta og annara nefndar- 
manna. 

3. Kosning kpörbréfa og dagskrárnefndar. 

4. Skýrslur frá deildum. 

5. Skýrslur milliþinganefnda. 

6. Fræðslumál. 

7. Fjármál. 

8. Samvinnumál. 

9. Útgáfumál. 

10. Bókasöfn. 

12. Minjasafnið. 

13. Rithöfundasjóður. 

14. Sögumál. 

15. Kosning embættismanna kl. 2 e. h. 
þann 26. 

16. Ný mál. 

17. Ólokin störf. 

S. E. Björnson 
S. S. Laxdal 
J. Húnfjörð. 

Var hún samþykt samkvæmt tillögu frá 
Arnljóti ólson og Ásmundi P. Jóhannssyni. 

Með því að liðið var að hádegi gjörði 
Bjarni Sveinsson tillögu, sem Nikulás 
Ottenson studdi, um fundarhié, unz kl. 1.30 


e. h. Var tillagan samþykt og fundi prest- 
að til hins ákveðna tíma. 

II. FUNDUR 

var settur kl. 2 e. h. Fundargjörningur 
fyrsta fundar var lesinn og þar sem engar 
athugasemdir voru við hann gjörðar lýsti 
fundarstjóri hann rétt bókaðan. Bar for- 
seti þá fram kveðjur frá Páli Guðmunds- 
syni i Leslie, Rósmundi Árnasyni í Leslie 
og Sigfúsi Benediktsyni í Langruth, Man. 
Einnig las hann kvæði frá hinum siðast- 
nefnda. Var kvæðið að efninu til þjóð- 
ræknishvöt til þingsins. Fór forseti að 
loknum lestri áiokkf-um v'ingjap-nliegum 
orðum um höfundinn og kvæðið. pá las 
ritari skýrslur frá deildum: 

Ársskýrsla “Iðunnar” að Leslie 

pað hefir elcki verið margbrotið starf 
deildarinnar I ár. Er þar margt, sem kem- 
ur til greina; en þó ef til vill mest áber- 
andi, að meðlimir eru að verða gamlir og 
stirðir til snúninga. Stendur íslenskur fé- 
lagsskapur hér flestum öðrum ver að vígi, 
þar sem ekkert æskublóð streymir til 
fjörgva og starfa. Meðlimatölu hefir held- 
ur fækkað, þð telur deildin enn 24 með- 
limi, og má það gott kallast, þegar tekið 
er til greina okkar islenska fámenni hér 
við Leslie.' prir starfsfundir hafa verið 
haldnir á árinu. par á milli hefir stjórnar- 
og bókanefijd deildarinnar komið saman 
og ráðstafað þvi, sem þurfa þótti. 

Samkoma var haldin I ágúst sem algjör- 
lega var að þakka komu forseta pjóðrækn- 
isfélagsins, Dr. Beck. Flutti hann þar 
snjalt erindi, sem alla - hversdags ólund 
rak á dyr. pá gafst mörgum Leslie-búum 
tækifæri að kynnast okkar velmetna og 
alúðlega forseta; var það eitt fyrir sig: 
“hressandi og 'heilnæmt og heimskuna 
dæmir I bann.” 

Mrs. Sigríður Thorsteinsson frá Wyn- 
yard skemti með söng. Páll Magnússon 
söng lag, er hann sjálfur hafði ort við 
“Æfintýri á gönguför” eftir K. N. Sam- 
koman var ágæt og deildin þakkar þeim 
er ’skemtu. Mesta verk deildarinnar er 
falið I starfrækslu bókasafnsins. Kaup- 
geta deildarinnar er ekki mikil, en þó hafa 
árlega verið keyptar nýjar bækur og 
lestraráhugi meðlima haldist óseðjandi. 

Skýrsla féhirðis sýnir inntektir á árinu 
að viðlögðum fyrra árs sjóði $64.45; út- 
gjöld á árinu $49.78; I sjóði um áramót 
$19.67. 



ÞINGTÍÐINDI 


117 


Með kœrri kveðju til þingsins. 

Leslie, Sask. 21. íebr. 1941. 

Virðingarfylst, 

Rösm. Árnason, ritari. 

Var skýrslan samþykt samkv. tillögu 
Árna Eggertsons og Jóns Húnfjörð. 

Ársskýrsla deildarinnar “BrúinJ’ Selkirk 
fyrir 1940 

Deildin telur nú yfir 60 fullgilda meðlimi. 
pað hafa bæst I deildina margir meðlimir 
á árinu og mun bókadeildin hafa átt mik- 
inn þátt i því. Bókasafn deildarinnar hef. 
ir aukist að mun síðastliðið ár. Nýjar 
bækur hafa verið keyptar og eins hafa 
bækur verið bundnar inn og aðrar endur- 
bættar. 

Almennir fundir hafa ekki nema fáir 
verið haldnir á árinu. En þó hefir stjórn- 
arnefnd og aðrár' nefndir oft haft fund með 
sér. 

íslenskukensla fór fram í fyrravetur 
eins og að undanförnu, en nú í ár var 
hætt við kensluna, þar á meðal vegna þess að 
fjárhagur deildarinnar er ekki góður, og 
jafnframt að kenslustyrkur aðalfélagsins 
hefir verið minkaður ár frá ári. 

F.iárhagsskýrsla féhirðis er sem fylgir: 


Inntektir: 

í sjóði frá fyrra ári .$ 38.06 

Ágóði af tombólu . 35.55 

Ágóði af leikriti . 17.75 

Ágóði af samkomu . 3.40 

Ágóði af spilasamkepni . 4.76 

Kenslustyrkur aðalfélagsins . 20.00 

Meðlimagjöld . 58.00 


$177.52 

Útgjöld: 

Fyrir bðkaskápinn .$ 4 6.15 

Laun fyrir Íslenskukenslu . 40.00 

Fargiiöld erindreka . 9.00 

Húslán . 23.00 

Iðgjöld til aðalfélagsins . 29.00 

Ýrmislegt . 1.15 

f sjðði . 29.22 


$177.52 

T. S. Thorsteinson, skrifari. 

Var skýrslan samþykt samkvæmt tillögu 
Jóns Húnfjörð og Gísla Sigmundssonar. 

Arsskýrsla doildarinnur “fsland”, 
Brown, Man.. 1941 

Lltlar fréttir eru frá deildinni okkar. 
Starfið gengur líkt og áður. Moðlimatala 
sú sama og verið hefir. Við höfðum 


fimm (5) fundi á árinu, sem leið og voru 
þeir vel sóttir af félagsfólki, og skernti- 
legir. 

pann 1. júní síðastliðinn heimsótti Norð- 
ur Dakota fðlk okkur, samkvæmt ráðstöfun 
Mr. S. S. Laxdal, forseta "Bárunnar”, og 
áttum við að endurgjalda þessa heimsókn 
með því að koma á fund til þeirra og taka 
þátt I prógrammi, og var töluverður undir- 
búningur hér undir þá ferð, en vissra 
hluta vegna drógst þessi fundur, sem við 
áttum að taka þStt i þar til 1. júlí, en þá 
voru svo miklar hömlur settar á ferðalag 
fólks suður yfir “línuna” eða landamærin. 
að af þessari ferð gat ekki orðið, en til- 
hlöklcun fólks hvað þessari heimsókn við- 
vék var mjög mikil. 

Tuttugu og sex (26) manns heimsótti 
okkur að sunnan, og tðk að sér að skemta 
okkur þetta kveld, sem það líka gjörði, og 
það með ágætum vel. 

Ræður héldu séra Haraldur Sigmar, 
Sigm. Laxdal og Gamalíel Thorleifson, svo 
söng Jónatan Björnson tvær sólós, en Miss 
Kathryn Arason lék á píanó. Einnig 
flutti Guðmundur Jónasson frumort kvæði 
til deildarinnar okkar og bygðarinnar. Við 
erum mjög þakklát þessum gððu vinum og 
höfðum framúrskarandi mikla ánægju af 
þessari heimsókn. 

Ef til vill væri ekki úr vegi af þinginu 
að hvetja deildir til að heimsækja hver 
aðra, þar sem of mikil fjarlægð ekki er 
til fyrirstöðu. 

Svo vil eg geta þess að embættismenn 
deildarinnar, kosnir á ársfundi 7. þ. mán. 
voru: 

Forseti, Thomas Thomasson 

Ritari, Guðriin Thomasson 

Fjárm. ritari, Jonathan Thomasson 

Féhirðir, Thorst. J. Gislason. 

Með bestu óskum til þingsins. 

Virðingarfylst, 

Thorsteinn J, Gíslason. 

17, febrúar 1941. 

Var skýrslan samþykt samkvæmt till. 
Ara Magnússonar og Arnljóts Olsons. 

Skýrsla frá The Icelandic Junior League 
var lesin af Mrs. Hannes Lindal: 

Tlie Annual Roport of the “Junior 
Ioelandic I,oaguc” 

February 1940 to Fobruary 1941 

I would like to begin my report by 
presenting the financial statement which 
is as follows: 
















118 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Receipts: 

Jan. 1, Balance in bank.$ 100.60 

Feb. 19, Concert, I.O.G.T. Hall 70.00 
Apr. 1, Concert, I.O.G.T. Hall 23.00 
Sept., Donations towards I.O. 

D.E. scholarship, Exec. Icel. 

National League . 15.00 

Mr. Paul Bardal . 20.00 

Dec. 6, Iceland’s Independence 

Day, dance, Marl. Hotel. 116.25 

Membership fees . 53.50 

Bank Interest . 1.53 

Total .$ 399.88 

Disbursements: 

Feb. 19, Fee, Icelandic National 

League .$ 7.00 

Feb. 19, Concert, I.O.G.T. Hall 26.00 
Apr. 1, Concert, I.O.G.T. Hall 20.88 
Sept. I.O.D.E. Scholarship fund 50.00 
Dec. 6, Dance, Merloborough 

Hotel . 101.51 

Donations to Red Cross . 39.74 

Printing, Stationery, stamps etc. 21.53 
Rent and other incidentals .... 14.13 

Exp. incidental to: Luncheon 
for Mrs. L. G. Salverson; 
presentation to Mr. I. Stef- 
ansson; flowers for funerals 
of Dr. R. Petursson and Mr. 
Thordarson; donation to 
Fresh Air Camp, Hnausa.... 16.25 

Total .$ 297.04 

Balance in bank .$ 102.84 

Total .$ 399.88 

M. Halldorson, Treasurer. 

In the past our society has had great 
success in holding meetings in private 
homes, in fact so successful have the . 
meetings been that they threatened to 
outgrow the accommodations. We decided 
therefore to try and hoid meetings in 

Club Rooms. However of the five general 
meetings held this past year the two most 
successful were those held in private 
homes, and I would like to take this 

opportunity of expressing our hearty 
thanks to Miss Olga Benson and Mr. and 
Mrs. Peter Anderson for their hospitality 
and kindness in permitting us to hold 
meetings in their horaes. Such hospitality 
as they have shown is greatly appreciated. 

The attendance at our meetings have 
ranged anywhere from 40 to 100 present. 
All our meetings have been held with the 


object of being entertaining as well as 
instructive. At our meetings we have 
had several guest speakers and artists. 
Among these have been Mrs. Hjalmur 
Danielson, Miss Dora Sigurdson, Dr. 
Richard Beck, and Miss S. Sigurdson. At 
one meeting moving pictures were shown 
by the Ford Motor Company. It has 
been a pleasure and privilege to have 
these people with us and we are grateful 
to them for giving us of their time and 
talents. 

We continue our custom of observing 
Iceland’s Independence Day by holding 
a dance at the Marlborough Hotel on 
December 6th, 1940. Our Patroness for 
the evening was Mrs. W. J. Lindal. Mr. 
S. Sigmundson spoke briefly about the 
purpose of the gathering with direct re- 
ference to Iceland’s Independence Day. 
The proceeds of the dance were donated 
to the Red Cross. 

We assumed the responsibility of col- 
lecting $50.00 for the I.O.D.E. scholarship 
fund. This has . been' covered in the 
Financial Report so further reference to 
it here is not necessary. 

As usual, in addition to general meet- 
ings we have held numerous outings and 
sport events which were enjoyed by those 
members and their friends who took part 
in them. One of the outstanding of the 
sport events was the holding of an 
Archery Contest at the Icelandic Celebra- 
tion at Gimli last summer. 

Another achievement of the year was 
a final decision about a name. By 
popular vote our present • name was de- 
cided upon. Following this, membership 
cards were printed and plans made for a 
membership drive. We have already a 
membership numbering approximately 75, 
but with a considerable additional num- 
ber who have attended meetings and 
other events. Our purpose is now to 
strengthen our organization and increase 
its membership. With that end in view 
a membership organizer was appointed 
in the person of S. Sigmundson. Good re- 
sults are looked for. 

At the last general meeting the Officers 
for the present year were elected as fol- 
lows: 

President — O. B. Petursson 

Vice-President — A. Eggertson 

Treasurer — Miss M. Halldorson 

Secretary — Miss G. Reykdal 
















ÞINGTÍÐINDI 


119 


Members at large — S. Sigmundson, 
Geo. Asgeirsson, H. Danielson. 

Social Committee — Thora Arnason, 
Gisli Borgford, Helen Halldorson, 
Sigrun Lindal, Harold Johnson. 

Sports Committee — Petur B. Peturs- 
son, Tom Pinnbogason, Thor Sigurd- 
son, Hazel Reykdal, Gudrun Eggert- 
son. 

This concludes this report of the Junior 
Icelandic League and it is respectfully 
submitted to the Icelandic National 
League at this its Annual Meeting. 

O. B. Peturson, President. 

Mr. Lindal framvísaði einnig bók. 
“Bahá’u’lláh og Nýi Tíminn” eftir höfund 
nokkurn er Esslement heitir. Var bókin 
þegin með þökkum, og skýrsla The Ice- 
iandic Junior League samþykt með þakk- 
iæti samkvæmt tillögu frá Ara Magnússyni 
og Thor Marvin. 

Mr. S. S. Laxdal reis úr sæti sínu' og 
lýsti ágætum búkakosti deildarinnar “Bár- 
an” á Mountain. Kvað ræðumaður deild- 
ina eiga milli átta og nfu hundruð eintök 
I safni sfnu, og hefði á síðastliðnu ári ver- 
ið varið $3 0.00 til bðkakaupa og bóka- 
aðgtíörða. Einnig hefði deildinni áskotnast 
bækur úr ýmsum áttum. 

Prá deildinni “Frðn” í Winnipeg lagði 
Guttormur - Finnbogason fram skýrslu; var 
hún samþykt samkvæmt tillögu S. S. Lax- 
dal og Hjartar Hjaltalfn. 

Skýrsla deildarinnar “Frón” 
fyrir árið 1940 

Deildin “Prðn” hefir eins og að undan- 
förnu haldið* uppi almennum fundum til 
skemtunar og frððleiks, sem allir hafa far- 
ið fram á íslensku, að undantekinni einni 
ræðu, sem Mr. Stefan Hansen hélt á ensku: 
Alls voru 5 fundir haldnir á árinu. Peir, 
sem hafa flutt erindi á þessum fundum 
eru: K. J. Austman, Mrs. E. P. Jðnsson, 
Mr. Björn Stefánsson, Mr. Stefan Hansen, 
Mr. Ásmundur P. Jóhannsson, Páll S. Páls- 
son, prðf. R. Beck og séra V. J. Eylands. 
Söngfólk, sem skemt hefir með söng var 
Mrs. Grace Johnson og Mr. Alex Johnson. 
Öllu þessu fðlki er deildin hjartanlega 
þakklát fyrir hjálpina. 

Herra Soffanias Thorkelsson, forseti 
deildarinnar fðr heim til Islands í vor sem 
leið og hefir vara-forseti Ragnar H. Ragnar 
fylt þann sess síðan. Hann var kosinn 
forseti á síðasta ársfundi félagsins. 


Hin árlega skemtisamkoma “Próns” var 
haldin 2 0. febrúar 1940. Mðtið var vel 
sðtt að vanda og var að öllu leyti hið 
ánægjulegasta. íslendingar eiga heiður 
og þökk fyrir hvað vel þeir sækja þessa 
al-Islensku samkomu. Ágóðinn af sam- 
komunni var $180.00. 

Skuldlausir meðlimir deildarinnar eru nú 
194, — 31 meðlimur hafa gengið I deild- 
ina á árinu. 1 sjóði við lok starfsársins 
voru $136.40. 

Samkvæmt skýrslu bókasafnsnefndar eru 
nú 1619 bækur skrásettar til útláns. Á 
árinu voru keyptar 92 nýjar bækur, af þeim 
voru 26 bækur endurseldar. 60 bækur 
voru bundnar á árinu. 

Bókagjafir á árinu voru frá Mrs. Jónu 
Goodman, 3 bækur; Mrs. Rósu Bjarnason, 
biblía I leðurbandi, hundrað ára gömul; 
Einari Gíslasyni á Gimli, 300 bækur; Guð- 
mundi Goodman, Wynyard, 900 bækur. 
140 félagsmenn nota safnið. Bókaútlán 
5,000. 

Deildin vottar þessum bókagefendum 
innilegar þakkir fyrir gjafirnar. 

Deildin tók að sér á árinu að viðhalda 
söngflokki barna 1 Winnipeg, sem einum 
þætti f þjððræknisstarfsemi félagsins. Hefir 
flokkurinn verið starfandi slðan um nýár, 
og syngur nú á Prónsmðtinu annað kveld. 

Mr. Soffanias Thorkelsson gaf deildinni 
radio til hlutaveltu, sem dregið verður um 
annað kveld. 

G. Pinnbogason, ritari 
R. H. Ragnar, forseti. 

Skýrsla Laugardagsskólans var lögð 
fram af Mrs. E. P. Jónson: 

Skýrsla Laugardagsskóla Þjóðræknlsfél. 

Síðastliðnu skólaári lauk með samkomu, 
sem haldin var I Aprfl I Pyrstu lútersku 
kirkju. Seinni part þess vetrar höfðu 
börnin æft stutt leikrit er sýnt var á sam- 
komunni og var gerður góður rómur að. 
Var það einkum á orði haft, hve skýrt .og 
skilmerkilega þau hefðu borið íslenskuna 
fram. Auk þessa skemti börnin með fram. 
sögn og ágætum kðrsöng, er Mrs. H. P. 
Danielsson hafði æft. 

í lok ársins létu af starfi Mrs. Carl 
Frederickson, sem kent hafði við skðlann 
I eitt ár og skólastjórinn, séra Rúnólfur 
Marteinsson, sem stutt hefir skólann frá 
upphafi með ráði og dáð. 

petta ár hafa starfað við skólann þess- 
ir kennarar; Mrs. Prank Magnússon, Mrs. 



120 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


S. E. Sigurdson, Mrs. E. P. Jónsson og 
Mrs. H. P. Danielson. Miss Ingibjörg Sig- 
urgeirson hefir annast um undirspil fyrir 
söngflokk skólans. Mr. Ásmundur P.. J6- 
hannsson hefir haft yfirumsjón með skól- 
anum eins og að undanförnu. 

Skólinn byrjaði 28. sept. og 60 börn 
hafa innritast. Meðal aðsókn hefir verið 
um 40, stundum fleiri og stundum færri. 

Kenslutfmi er frá kl. 10 til kl. 11.30 á 
laugardagsmorgna. Börnunum er kent að 
lesa, stafsetning, dálítið i málfræði, kvæði, 
og að skrifa stutt bréf. Lögð hefir verið 
sérstök rækt við kenslu íslenskra söngva, 
nemendum og kennurum til hinnar mestu 
ánægju. 

Framför barnanna hefir verið góð og þau 
hafa mörg sýnt mikinn áhuga fyrir is- 
lensku-náminu og nú er verið að undirbúa 
árslokasamkomu skólans, sem haldin verð- 
ur laugardaginn 19. apríl. 

Ingibjörg M. Jðnsson 
Hólmfríður Danielsson 
Á. P. Jóhannsson. 

Skýrslan var samþykt samkvæmt till. 
Gísla Jónssonar og Bjarna Sveinssonar. 

Álit kjörbréfanefndar var lagt fram af 
Ásm. P. Jóhannssyni. Taldi hann að 
nokkrir erindrekar myndu enn ðkomnir 
til þings; næði skýrslan þvi aðeins yfir 
þá, sem komnir væru á þingstaðinn og yrði 
að bæta við hana eftir því sem menn gæfu 
sig fram: 

Nefndarálit kjörbrcfanefndar 
þjóðræknisþingsins 1941 

Fullti-úar frá eftirfarandi deildum eru 
staddir á þinginu, og hafa aktvæði sem 
hér segir: 

Deildin “Brúin”, Selkirk — 58 atkv.: 

Bjarni Dalmann.20 * 

Einar Magnússon .19 

Mrs. Ásta Eiríksson .19 

Deildin "Snæfell”, Churchbridge, Sask. 

— 18 atkv.: 

pórarinn Marvin .18 

Deildin “ísafold”, Riverton — 35 atkv.: 

Gísli Sigmundson .19 

Mrs. E. J. Melan .16 

Deildin “Esjan,” Árborg — 46 atkv: 

Dr. S. E. Björnson .12 

Mrs. S. E. Björnson .12 

Elías Elíasson .12 

Gunnar Sæmundsson .10 

Deildin "Báran,” Mountain, N. Dak. — 

90 atkv.: 


Chr. Indriðason .18 

Haraldur ólafsson ..18 

B. Thorvardsson .18 

S. S. Laxdal .19 

H. J. Hjaltalín .18 

Deildin “ísland,” Brown, Man,—22 atkv.: 
J. J. Húnfjörð .20 


Deildin “Fjallkonan,” Wynyard, Sask. 

— 44 atkv.: 

Hefir ekki enn sent fulltrúa. 

Á. P. Jóhannsson 
Friðrik Swanson 
H. Gíslason. 

Jón Húnfjörð gjörði till., sem S. S. Lax- 
dal studdi um að samþykkja skýrslu kjör- 
bréfanefndar. Var það samþykt. Voru 
þá teknar fyrir skýrslur 

Milliþinganefnda 

Árni Eggertson gaf munnlega skýrslu 
um rithöfundasjóðinn. Enginn fundur 
hafði verið haldinn á árinu í nefnd þeirri, 
er um þetta mál fjallar, og fátt orðið um 
fjárdrætti. Taldi ræðumaður þetta aðeins 
bráðabirgðaskýrslu, og mundi frekari grein- 
argjörð koma síðar. Séra Guðm. Árnason 
kvaddi sér hljóðs og ræddi um ýmsar leiðir 
til að safna fé í þennan sjóð. Var þar 
einkum um að ræða bein samskot á þingi 
og almenn tillög frá velunnurum málsins. 
Bjóst ræðumaður við að fyrri aðferðin 
mundi reynast heppilegri og mælti með því 
að hún yrði notuð í þetta sinn. Sveinn 
Thorwaldson tók einnig til máls, vildi 
hann hefja samskot fyrir rithöfundasjóð 
nú þegar. Séra Guðmundur Árnason gjörði 
till. sem Sveinn Thorwaldson studdi þess 
efnis að kl. 3 á þriðjudag skuli leitað sam- 
skota hjá viðstöddum þingmönnum til 
stuðnings þessu máli. Eftir nokkrar um- 
ræður var tillagan samþykt. 

2. Séra Guðmundur Árnason gjörði 
munnlega grein fyrir starfi nefndar þeirr- 
ar, sem hefir með höndum söfnun þjóðlegra 
fræða. Hafði nokkuð safnast af þessu 
tagi á árinu, og er það i vörslum fram- 
sögumanns nefndarinnar. 

Ritari lagði þá fram skýrslu sögunefndar: 

Skýrsla Sögunefndar 

Sögunefndin er nú skipuð tólf mönnum. 
Eru það þeir J. K. Jónasson, Soffanias 
Thorkelss’on, Sveinn Pálmason, Rúnólfur 
Marteinsson, Einar Páll Jónsson, Richard 
Beck, Sigurður Júl. Jóhannesson, Brandur 
J. Brandson, Hjálmar A. Bergman, Guð- 
mundur Árnason, og Valdimar J. Eylands. 



















ÞINGTÍÐINDI 


121 


Nefndin hefir haft fimm fundi á árinu, 
en vegna fjarlægðar hefir sumum nefnd- 
armönnum ekki verið auðið að ssekja 
fundi. 

Pyrsta fjórtán mánuðina var sögumáLið, 
svo sem kunnugt er borið uppi af áhuga 
og rausn eins nefndarmanna, hr. Soffanías- 
ar Thorkelssonar, sem bauðst til að stand- 
ast straum af fyrsta bindi hins fyrirhugaða 
ritverks uns það væri komið á bðkamarkað- 
inn. Á siðasta þingi pjóðræknisfélagsins 
varð það þegar Ijóst, að til þess að verkið 
gæti haldið áfram, er fjárhagsleg ábyrgð 
hr. Thorkelssons þryti, yrði því að koma 
peningaleg hjálp úr einhverri átt. Hljóp 
þá þjóðræknisþingið drengilega undir bagga 
og heimilaði sex hundruð dollara lán úr 
sjóði sínum til fyrirtækisins. 1. júni s.l. 
hætti kostnaðarmaður 1. bindis útborgunum 
sinum til söguritara; höfðu þá bein tillög 
hans til söguritara numið rúmlega $1200.00. 
Var þá ekki til annars að gripa en láns- 
fjár pjóðræknisfélagsins, og var það notað 
til kaupgreiðslu söguritarans frá 1. júní 
til 1. desember 1940. Var honum tjáð 
bréflega að eigi yrði auðið að greiða hon- 
um kaup frá þeim degi vegna fjárþurðar 
Samt hefir hann haldið áfram ritverkum 
sinum með þeim árangri sem síðar mun 
vikið að. 

Einn sögunefndarmanna, hr. Soffanias 
Thorkelsson brá sér, sem kunnugt er, til 
íslands skömmu eftir slðasta þjóðræknis- 
þing. Var honum falið af nefndinni að 
leita fyrir sér á Islandi ijm prentun 1. 
bindis bókarinnar, og gefið umboð til að 
semja við prentsmiðjur þar um verkið, ef 
hann teldi sig komast að hagkvæmum 
samningum I því efni. Til samanburðar 
hafði hann með sér til hliðsjónar tilboð 
um prentun bókarinnar frá íslensku prent- 
smiðjunum hér I Winnipeg. Söguritari 
hafði gefið vonir um að handrit að fyrstu 
bók-inni mundi tilbúið að áliðnu sumri, en 
sjálfsagt þótti að gera fyrirspurnir og 
nauðsynlegar ráðstafanir I tæka tíð. Mr. 
Thorkelsson mun skjótt hafa komist að 
þeirri niðurstöðu að hagkvæmara mundi 
að prenta bókina á íslandi bæði vegna 
verðlags og væntanlegrar útbreiðslu bók- 
arinnar þar I landi. En fyrir einhverjar 
ástæður, sem nefndinni er ekki enn full- 
kunnugt um taldi kostnaðarmaður nauð- 
synlegt að hraða prentun bókarinnar langt 
fram yfir það, sem upphaflega var gjört 
ráð fyrir. 6. mal skrifar hann formanni 
sögunefndar og vill fá handritið “sem allra 


fyrst.” 25. mal sendir hann stmskeyti og 
leggur svo fyrir að handritið skuli senda 
til íslands með “Goðafossi,” sem fara átti 
frá New York 10. júnl. pessi bréf og 
skeyti kostnaðarmanns komu nefndinni og 
söguritara allmjög á óvart. Handritið var 
enn ekki fullsamið, og að minsta kosti 
þriðjungur þess enn ólesinn af þar til kos- 
inni ritnefnd, sem gera átti athugasemdir 
og gefa bendingar I sambandi við samning 
handritsins. Nefndin sá sér ekki fært að 
daufheyrast við svo ákveðnum tilmælum 
kostnaðarmanns um sending handritsins, 
og ákvað þvl I samráði við þá ritnefndar- 
menn, sem hægt var að ná til, að láta 
handritið fara I trausti þess að slðari hluti 
þess, sem þeir höfðu ekki lesið, væri engu 
síðri hinum fyrri. Sjálfur varð söguritar- 
inn að hraða mjög undirbúningi handrits- 
ins, og hefði ef til vill bætt einhverju við 
og breytt öðru, ef tími hefði unnist til. 

1 byrjun s.l. októbermánaðar er prentun 
bókarinnar lokið. Hingað vestur komu þrlr 
kassar með 400 bundin og 200 óbundin 
eintök bókarinnar laust fyrlr jól. Eftir 
mikla vafninga og fyrirhöfn tókst að leysa 
sendinguna út af tollhúsinu með drengi- 
legri hjálp forstjóra Thorkelssons, Ltd., hr. 
Páls Thorkellson, sem greiddi I því sam- 
bandi $138.42, sem úth'eimtist I toll og önn. 
ur útgjöld. 

Hófst nú nefndin handa með útsölu bók- 
arinnar hér vestra. Hr. Einar Haralds var 
ráðinn aðal útsölumaður hér I borg, og 
sextíu mönnum víðsvegar út um bygðir 
var skrifað og þeir beðnir að taka að sér 
útsölu bókarinnar hver I sínu umdæmi. Sölu- 
laun voru ákveðin 15% I borginni og 20% 
út um sveitir. 

Hvernig hefir svo þessari bók verið 
tekið? Heima á íslandi hefir henni, að því 
er virðist, verið tekið sérstaklega vel. Sem 
vott þess má benda á að fju-sta upplagið 
er þegar selt, og 500 eintök hafa þegar 
verið prentuð til viðbótar, og stlllinn er 
enn geymdur I trausti þess að þriðja 
prentun bókarinnar geti komið til greina. 
Er þetta vafalaust að þakka ötulli fram- 
göngu Jðnasar alþingismanns Jónssonar, 
sem skipulagðl söluna á íslandi og sam- 
herjum hans I mentamálaráði íslands og 
stjórn pjóðræknisfélagsins á íslandi. 1 
bréfi til formanns sögunefndar, dags. 28. 
jan. s.l. segir hann; “Pólk hefir tekið bðk- 
inni vel, langar til að kaupa hana vegna 
efnisins og af hlýleik til landa I Vestur- 
heimi.” Er það mikilla þakka vert, að 



122 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


eiga slíka áhrifa- og dugnaðarmenn aí5 I 
þessu máli. 

Annað, sem bendir á að bókinni hefir 
verið vel tekið á íslandi eru hinir hlýlegu 
ritdómar, sem hún hefir fengið í islenskum 
blöðum, og vinsamleg ummæli um fyrir- 
tækið í heild sinni. Telja ýmsir forvígis- 
menn heimaþjóðarinnar það lofsverða 
framtakssemi af okkar hálfu, að við höf- 
um ráðist í þetta fyrirtæki, og telja að það 
muni verða sjálfri söguþjððinni heima 
hvöt til að hefjast handa og rita samfelda 
heildarsögu sjálfrar sín. 

Strax og bókin kom út lét Mentamála- 
ráð íslands til sin tala um að kynna hana 
og útbreiða. Er ráð það skipað gáfuðum 
áhrifamönnum, svo sem Ásgeiri Ásgeirs- 
syni, fyrrum ráðherra, Valtý Stefánssyni 
ritstjóra, Jónasi Jónssyni alþm., og fleirum. 
í bréfi til formanns sögunefndar, dags. 23. 
jan., segir Mr. Thorkelsson: “Eg hefi haft 
fundi með Mentamálaráðinu, og hefir það 
hvatt mig mjög kröftuglega til þess að 
hlutast til um við ykkur þarna fyrir vest- 
an að verkinu yrði haldið áfram, og önn- 
ur bók gefin út næsta sumar eða eins 
fljótt og mögulegt er.” 

Hér vestra hefir bókin hlotið all-misjafna 
dóma, sumir hafa lofað hana mjög, aðrir 
finna henni margt til foráttu. Hér virðast 
samviskur manna mjög viðkvæmar fyrir 
öllum vansmíðum i bókmentalegum efnum. 
Er það í sjálfu sér lofsvert og vel farið 
þegar menn eru strangir við sjálfa sig og 
aðra og gjöra kröfur í slíkum efnum. pað 
ættu menn að hafa í hyggju er þeir dæma 
þessa bók að hér er um inngangs og 
undirstöðurit að ræða, sem gjörir ráð 
fyrir framhaldi í fleiri bindum — verkið 
hlýtur að dæmast I ijósi þess viðhorfs, sem 
málinu er fyrirhugað I heild sinni. Af 
sölu bókarinnar hér vestra að dæma hefir 
henni verið tekið með afbrigðum vel af 
öllum þorra manna. Aðeins 15 eintök eru 
nú eftir Wjá bókaverði sögunefndar, af 
fjórum hundruðum, sem innbundin voru. 

En hvað getum við sagt um framhald 
þessa ritverks? petta mál er mál pjóð- 
ræknisfélags Vestur-íslendinga, en ekki mál 
nokkurs sérstaks flokks eða nefndar. Mér 
skiist að á þessu þingi pjóðræknisfélagsins 
hljóti að koma fram ákveðnar raddir sem 
bendi ótvírætt í þá átt sem halda skal, eða 
gefi til kynna hvort hér skal staðar numið. 

pess vil eg líka geta að söguritarinn 
hefir haldið áfram starfi stnu, enda þótt 
enginn lífeyrir hafi borist honum að laun- 


um síðan i desember s.l. og þótt horfur 
málsins séu óvissar að öllu leyti. Er hann 
nú langt kominn með handrit að næstu 
bók. Fjallar hann þar um fyrstu flutn- 
ingsár fólks vors hér vestur og fyrstu til- 
drög til bygðasögu á ýmsum stöðum. Er 
þar gerð grein fyrir ferðum Islendinga I 
Utah, Nebraska, Alaska, Minnesota, Mil- 
waukee, og fyrstu nýlendum Islendinga 
hér I Austur-Canada, Winnipeg og Nýja 
íslandi. 

Að síðustu vil eg benda á höfðinglegt til- 
boð, sem sögunefndinni og pjóðræknisfé- 
laginu hefir borist i sambandi við útgáfu 
næstu bókar. pað barst mér í bréfi frá 
hr. Thorkelsson, dags. í Reykjavík, 15. jan. 
Hann segir: “. . . Eg mundi vera viljugur 
til að sjá um útgáfukostnaðinn á Islandi 
á næstu bókinni, og hafa eftirlit með því, 
þó eg væri I Winnipeg. pessu þurfti eg 
endilega að koma til þin áður en næsta 
þjóðræknisþing kemur saman, svo að þú 
komir ekki fram alveg tómhentur, eða án 
allra orðsendinga frá mér.” 

Vil eg svo að lokum þakka samnefndar- 
mönnum mínUm I sögunefndinni fyrir á- 
nægjulega samvinnu á árinu, og blöðunum 
báðum fyrir alla fyrirgreiðslu þeirra, sem 
þau hafa svo góðfúslega látið I té i sam- 
bandi við þetta mál. Afhendi eg svo málið 
þessu þjóðræknisþingi 1 þvi trausti og þeirri 
von að heillavænleg úrlausn kunni að finn- 
ast á þeim vanda sem þvi fylgir, að málið 
megi vérða I framtíðinni, eins og tii er 
stofnað, félaginu til heilla, og íslendingum 
báðu megin hafsins til vegs og sæmdar. 

Sögunefndin. 

S. S. Laxdal lagði til að skýrslunni skuli 
vísað til fjármálanefndar. Var tillagan 
studd af Haraldi ólafssyni. Var till. rædd 
og síðan dregin til baka af framsögumönn. 
uni. 

Séra Guðmundur Árnason lagði til að 
fimm manna þingnefnd sé kosin til að 
fjalia með þetta mál. Var tillagan studd 
af vara-forseta, Gisla Jónssyni, en eftir 
nokkrar umræður dregin til baka t bili. 

Sveinn Thorwaldson taldi fyrsta sporið 
i þessu máli væri að veita skýrsiu sögu- 
nefndar viðtöku, og lagði til að það væri 
gjört. Sveinn Pálmason studdi þá tillögu, 
og va^ hún samþykt. 

Var þá aftur tekin fyrir tilaga þeirra 
séra Guðmundar og vara-forseta um fimrn 
manna þingnefnd. Urðu allmiklar umræð- 
ur um þessa tillögu. Hafði þegar verið 
stungið upp á þremur mönnum i fyrirhug- 



ÞINGTÍÐINDI 


123 


aða þingnefnd er áöur áttu sæti i sögu- 
nefndinni. Fanst ýmsum óviðkunnanlegt 
að sögunefndarmenn væru kvaddir til starfs 
I þessari þingnefnd sem hafa skyldi það 
hlutverk að rannsaka gjörðir sögunefndar 
á árinu; töldu þeir heppilegra að aðrir 
menn óháðir málinu skipuðu þessa nefnd. 
Mrs. Backman lagði til og H. Hjaltalín 
studdi breytingartillögu um 5 menn ut- 
an hinnar fyrri sögunefndar til að fjalla 
um þetta mál. Var þessi tillaga rædd um 
hrið. Að lokum gjörði Bjarni Dahlman 
breytingartillögu við br.tillögu studda af 
Ara Magnússyni, þess efnis að 3 menn úr 
fyrverandi sögunefnd að viðbættum öðrum 
tveimur, sem ekki hefðu verið í þeirri 
nefnd, væri falið þetta mál til meðferðar. 
Var þessi tillaga samþykt. Voru þá þessir 
útnefndir; 

Séra Guðmundur Árnason, Ásmundur P. 
Jóhannsson, Dr. Sig. Júl. Jóhannesson, 
Elías Ellasson, GIsli Jónsson. 

Ragnar H. Ragnar lagði til að útnefn- 
ingu skyldi lokið. Var sú tillaga studd af 
Sveini Thorwaldson. Lýsti þá forseti ofan- 
greinda menn rétt kjörna I milliþinganefnd 
I sögumálinu. 

Sveinn Pálmason, gjaldkeri sögunefndar 
gjörði munnlega grein fyrir fjárhag sögu- 
fyrirtækisins eins og hann horfir við hérna 
megin hafsins. -Hafði bókin selst vel, en 
allmikið fé var enn útistandandi hjá út- 
sölumönnum bókarinnar vlðsvegar úti uni 
bygðir. Væri þessvegna ekki unt að gjöra 
fullnaðarskýrslu. pó kvað ræðumaður 
næstum $600.00 innkomna I sjóð sögu- 
nefndar. 

íitbreiðslnmál. Ásm. P. Jóhannsson 
lagði til að 5 manna nefnd sé skipuð til 
að fjalla með útbreiðslumál.. Var tili. 
studd af Sveini Thorwaldson og samþykt. 
Hlutu þessir útnefningu forseta: 

Mrs. Marla Björnson, Gisli Sigmundson, 
Bjarni Dalman, Thor Marvin, S. S. Laxdal. 

Fjármálanefnd. Árni Eggertson lagði 
til og Gísli Sigmundson studdi, að forseti 
slcipi þriggja manna fjármálanefnd. Sam- 
þykt. Voru þessir tilnefndir: 

Asmundur P. Jðhannsson, ólafur Péturs- 
son, Sveinn Thorwaldson. 

Fræðslumál. Kristján Indriðason og 
Thor Marvin lögðu til að forseti skipí 
fimm manna fræðslumálanefnd. Var til- 
lagan samþykt. Voru þessir skipaðir: 

Mrs. Einar P. Jónsson, Einar Magnús- 
son, Haraldur ólafsson, Gunnar Sæmund- 
son, Mrs. Eyjólfur Melan. 


Samvinnumái við fsland. Kristján 
Indriðason og Thor Marvin lögðu til aö 
forseti skipi fimm manna nefnd til að at- 
huga samvinnumál við ísland. Voru þess- 
ir skipaðir af forseta: 

Séra Guðmundur Árnason, Grettir L. Jó- 
hannsson, Árni Eggertson, Ólafur Péturs- 
son, Sveinn Thorwaldson. 

írtgáfumál. Árni Eggertson og Thor 
Marvin lögðu til að forseti skipi fimm 
manna útgáfumálanefnd. Voru þessir út- 
nef ndir: 

Bókanefnd. Vara-forseti GIsli Jónsson 
og Ari Magnússon lögðu til að slept sé að 
útnefna I bókanefnd að þessu sinni. Ás- 
mundur Jóhannsson gjörði breytingartill. 
studda af Árna Eggertsyni að forseti skipi 
þrjá menn I, bókasafnsnefnd. Var tillagan 
samþykt, og þessir tilnefndir af forseta: 

Gunnbj. Stefánsson, H. T. Hjaltalín og. 
Bergth. Thorvardson. 

Forseti bauð þá velkominn til þings séra. 
Sveinbjörn Ólafsson frá Thief River Falls, 
Minn., og bauð honum að ávarpa þingið. 
Séra Sveinbjörn flutti þá lipra ræðu á ís- 
lensku máli. Afsakaði hann sitt Islenska. 
málfar með yfirlýsing um að hann hefði 
um tuttugu ára skeið verið fjarvistum frá 
Islensku félagsllfi. Reyndist afsökun prests.. 
ins ástæðulaus hæverska. þvi málið lifir 
enn á vörum hans. Var ræða hans glögg- 
ur vottur um gildi ræktarseminnar við Is- 
lenskt mál og menning. Eigum við að 
vera þakklát fyrir hinn íslenska menningar- 
arf, sem okkur er I blóði borinn, hvað 
ræðumaður. Að hann talaði af einlægni 
var ijóst af látbragði hans og orðum. 

Fór forseti þvl næst vingjarnlegum orð- 
um um þjóðræknisstarf séra Sveinbjörns.. 
Hefir hann árum saman unnið að þvl máli 
I kyrþey og flutt fjölda erinda um Islensk 
mál. Var ummælum forseta tekið með 
lðfaklappi til heiðurs og þakkar séra Svein- 
birni. 

Voru þvl næst auglýsingar bornar fram. 
af Gunnbirni Stefánssyni og Ásmundi P. 
Jðhannssyni. Var fundi þá frestað til kl. 
9.30 næsta dag, samkvæmt tillögu Arna 
Eggertsonar og Sigmundar Laxdal. Fundi 
slitið. 

pRIÐJI FUNDUR 

priðji fundur pjóðræknisfélagsins var' 
settur kl. 10 f. h. þriðjudaginn 25. febrúar 
1941. Fundargjörningur slðasta fundar var 
lesinn upp og samþyktur með smávægileg- 
um breytingum. Forseti las svohljððandii 



124 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


bréf frá Thor Thors, konsúl íslands í New 
York: 

Hlnn 21. febrúar 1941. 
pjóðræknisþing íslendinga, 

Winnipeg,— 

í tilefni þjóðræknisþingsins sendi eg 
ykkur minar einlægustu óskir um gifturíkt 
starf í hinum göfuga tilgangi að treysta 
böndin milli íslendinga beggja megin hafs- 
ins. 

pað hefir aldrei verið meiri þörf á sam- 
heldni og samúð allra íslendinga en nú, er 
styrjöld og skálmöld geysa um allar álfur 
og þölck sé hverjum þeim, er leggur sinn 
skerf til styrktar og frelsis hins islenska 
kynstofns. 

Gæfa fylgi störfum ykkar og framtíð. 

Með vinarkveðjum, 

Thor Thors. 

pá voru tekin fyrir álit milliþinganefnda. 
Mrs. Bergþór Johnson lagði fram álit 
Min jasafnsnefndar: 

Skýrsia Minjasafnsnefndar, febrúar 1941. 

pessir munir hafa bætst í safnið á árinu: 
2 silfurhólkar — gefnir af Miss Thorgerði 
Thórdarson. Signet —• er átti Jón Árna- 
son — gefið af Kristjáni Jónssyni, Breden- 
bury; þetta signet er um 100 ára gamalt. 
Safnið er geymt í bókaherbergi félagsins. 
B. E. Johnson 
Davíð Björnsson. 

Var skýrslan viðtekin og samþykt sam- 
kvæmt tillögu Árna Eggertsonar og Jóns 
Húnfjörð. 

pá lágði ritari fram skýrslu lagabreyt- 
inganefndar: 

Jjagabreytinganefnd 

Nefndin, sem kosin var á slðasta þingi 
pjóðræknisfélagsins til að athuga fyrirhug- 
aða breytingu á 21. grein aukalaga félags- 
ins, hefir eftir nána athugun komist að 
þeirri niðurstöðu að það sé með öllu óþarft 
að breyta lagaákvæði því, sem grein þessi 
fjailar um, nema þess sé óskað að fjölga 
tölu atkvæða þeirra, sem hver fulltrúi má 
fara með á þingi. Sé þess óskað má sleppa 
úr eða breyta næstsíðustu setningu greinar. 
innar. Slíka breyting telur nefndin samt 
ekki heppilega né nauðsynlega undir nú- 
verandi kringumstæðum Pjóðræknisfélags- 
ins. 

Nefndin telur grein þessa svo ijósa að 
ef nákvæmlega er farið eftir fyrirmælum 
hennar geti misskilningur á fulltrúavaldi 
erindreka trauðlega komið til greina. Mælir 


nefndin því með þvi að grein þessi sé látin 
standa óbreytt, eins og hún nú er. 

G. Grimson 
V. J. Eylands 
S. S. Laxdal. 

Árni Eggertson og Arnljótur Olson lögðu 
til að skýrsla þessi sá samþykt. Urðu nú 
umræður um málið á vlð og dreif. Til máls 
tóku Ari Magnússon, Árni Eggertson, Ás- 
mundur P. Jóhannson, Haraldur Olafsson, 
Sveinn Thorwaldson, Hjálmar Gíslason og 
Jón Húnfjörð. Séra Guðmundur Árnason 
lagði til og Jón Húnfjörð studdi tillögu 
þess efnis að siðasta málsgrein 21. greinar 
aukalaga félagsins sé feld úr. Guðmann 
Levy benti á 28 grein aukalaga félagsins, 
sem fjallar um lagabreytingar. Samkvæmt 
grein þessari er ekki hægt að breyta lög- 
um félagsins nema tilkynning hafi komið 
til stjórnarnefndar um fyrirhugaða breyt- 
ingu, að minsta kosti þremur mánuðum 
fyrir ársþing félagsins. Forseti úrskurðaði 
samkvæmt þessu, að breytingartillaga Árna. 
sons og Húnfjörðs gæti ekki komist að 
Lýsti séra G. Árnason því þá að tillögu 
slna bæri að skoða sem tilkynning til 
stjórnarnefndar um væntanlega breyting 5 
þessum lið. Var nefndarálitið þá samþykt 
og málið þannig afgreitt af þinginu. 

Ásmupdur P. Jóhannsson tók þá til máls 
fyrir hönd stjórnarnefndar félagsins og 
gjörði grein fyrir kaupinu á byggingu Jóns 
Bjarnaéonar skóla. Gjörði hann ítarlega 
grein fyrir gjörðum nefndarinnar I þessu 
máli, og lagði að lokum fram eftirfarandi 
tillögu I þremur liðum: 

1. pingið lýsir samþykki slnu á gjörðum 
félagsins að því er snertir kaupin á Jóns 
Bjarnasonar skólabyggingunni á siðastliðnu 
ári. 

2. pingið felur væntanlegri stjórnar- 
nefnd fult og ótakmarkað umboð til að selja 
nú fasteign þessa aftur ef hagkvæmt til- 
boð fæst I hana. 

3. Að öðrum kosti sé væntanlegri stjórn- 
arnefnd heimilað að breyta byggingunni I 
ibúðir, eða ef hyggilegra þykir, að at- 
huguðu máli, að bæta ofan á hana einni 
hæð, ef hagkvæmlegt lán er fáanlegt. 

Urðu nú all-langar og fjörugar umræð- 
ur um málið. Ari Magnússon tók fyrstur 
til máls. Taldi hann stjómarnefndina hafa 
tekið sér gjörræðisvald I hendur er hún 
réðist I að kaupa fasteign þessa fyxir fé 
félagsins en án leyfis eða heimildar frá 
því. Séra Rúnólfur Marteinsson taldi ó- 



ÞINGTÍÐINDI 


125 


hætt ag treysta dðmgreind og fjármála- 
hyggindum framkvæmdarnefndar i þessu 
máli. Bygginguna taldi hann tvímælalaust 
meira virði en þess fjár, sem nefndin hefir 
samið um að borga fyrir hana. G-jörði 
hann ennfremur grein fyrir því hversvegna 
hætt var að starfrækja skólann. Var aðal- 
ástæðan sú, að skólanefnd Winnipegborgar 
gjörði ráðstafanir til þess að veita kenslu 
endurgjaldslaust í 12. bekk, en einmitt sá 
bekkur hafði verið aðaltekjulind skólans. 
Guðman Levy lagði til að nefndarálitið só 
tekið fyrir lið fyrir lið. Tillögu þá studdi 
Sveinn Thorwaldson. Séra Guðm. Árna- 
son mælti með gjörðum nefndarinnar I 
þessu máli. Mrs. H. Lindal vildi þakka 
stjórnarnefndinni fyrir framtakssemi henn. 
ar i þessu máli. Taldi hún æskilegt að 
byggingin væri kyr i eigu íslendinga, gæti 
það þannig orðið lélaginu til inntekta og 
um leið orðið eins konar heimili fyrir is- 
lenskan félagsskap í Winnipeg. Sveinn 
Thorwaldson taldi kaupin á fasteign þess- 
ari hafa mælst vel fyrir út um bygðir. 
Skólamálið kvað hann hafa snert við- 
kvæman streng I hugum íslendinga víðs- 
vegar, og hefði þótt sjálfsagt að bjarga 
byggingunni undan hamri uppboðshaldar- 
ans. 

Mrs. Bergþór _E. Johnson og Mrs. H. 
Lindal lögðu til að 1. liður nefndarálitsins 
sé samþyktur, og.nefndinni um leið greitt 
þakkaratkvæði fyrir starf hennar. Var 
liðurinn þó enn ræddur um hríð. Ásmund. 
ur P. Jóhannsson lofaðist tit að losa félagið 
við alla ábyrgð í sambandi við þessi fast- 
eignakaup fyrir 15. apríl, ef þingið vildi 
ekki þann samning, sem framkvæmdar- 
nefndin hefði þegar gjört i þessu máli. 
Ólafur Pétursson taldi auðið að fá $5000.00 
cyrir bygginguna nú þegar, svo augljóst 
væri að hér væri um góð kaup að ræða. 
Ari Magnússon taldi ekkert athugavert við 
fjármálahlið þessa máls, en áleit að nefnd- 
in hefði ekki haft leyfi til að taka sér 
vald til þess að gjöra slík kaup, væri hér 
lagt út á varasama braut, og þetta atriði 
yrði ef til vill notað. slðar til fordæmis og 
réttlætingar öðru braski nefndarinnar, sem 
ekki væri eins heppilegt og þetta kynni að 
vera frá fjárhagslegu sjónarmiði félagsins. 
Var nú beðið um atkvæði, og fyrsti liður 
siðan samþyktur I einu hljóði. 

Voru þá tveir stðari liðir nefndarskýrsl- 
unnar sameinaðir í einn, og urðu nokkrar 
umræður um hann. Mrs. H. Lindal benti 
á nauðsyn þess að koma upp lestrarstofu 


“club room” I byggingunni. Ásmundur P. 
Jóhannsson taldi óhjákvæmilegt að selja 
húsið ef ekki fengist hagkvæmt lán til að 
gjöra félaginu mögulegt að breyta þvl. 
Taldi hann ekki unt að koma fyrir lestrar- 
stofu, nema ef vera kynni I kjaliarahæð 
hússins. Ólafur Pétursson tók einnig til 
máls. Taldi hann unt að koma fyrir 4- 
minstri lestrarstofu með nýrri skipun her- 
bergja 4 fyrstu hæð hússins pegar hér 
var komið lögðu þeir Árni Eggertson og 
Carl Jónasson til að síðari liður skýrslunn- 
ar skyldi samþyktur. Var hann síðan 
samþyktur, og málið þannig afgreitt. Var 
þá fundarhlé til kl. 1.30 e. h. samkvæmt 
tillögu Ólafs Péturssonar og Árna Eggert- 
sonar. 

EJÓRÐI FUNDUR 

Fjórði fundur pjóðræknisfélagsins var 
settur kl. 2 e. h. Fundarbók var lesin 
og samþykt með breyting, sem krafist var 
af Arnljóti Olson, að fyrirspurn hans um 
það, hvort Jóns Bjarnasonar skóli hefði 
nokkru sinni verið starfræktur af pjóð- 
ræknisfélaginu og neitandi svar forseta, 
hafði verið bætt inn I fundargjörninginn 4 
þeim stað sem það mál var til umræðu. 

Forseti benti á að Minningarrit um Dr. 
Röngvald Pétursson væri nú til útbýtingar 
á þingi. Margir notuðu sér tækifærið að 
eignast rit þetta sem rifjar upp minning 
hins látna leiðtoga félagsins. 

Ólafur Pétursson gjörði grein fyrir striðs. 
sparnaðar skírteinasölu, gat þess að sérstök 
nefnd, skipuð Guðman Levy, Ólafi Péturs- 
syni, Gretti Jóhannssyni og Árna Eggert- 
syni, yngri, hefði mál þetta með höndum. 
Hvatti forseti menn til að kaupa þessi skír- 
steini, og í sama strenginn tók einnig Ás- 
mundur Jóhannsson og lagði hann um leið 
fram $40.00 tillag til þessa máls. Taldi 
hann það pjððræknisfélaginu metnaðarmál 
að sem mest væri keypt af þessum fri- 
merkjum, og sýndi sanna hollustu gagn- 
vart landi og þjóð. 

Forseti vék úr sæti, til að gefa skýrslu 
um Leifs Eiríkssonar myndastyttuna. Er 
stytta þessi nú niður komin í Marine 
Museum I New Port News, Virginia, og 
verður geymd þar uns henni verður ráð- 
stafað frekar. TJggur nú frumvarp fyrir 
þjóðþingi Bandarlkjanna um að taka við 
styttu þessari, og fá henni hentugan stað. 
Verður styttan. ef frumvarpið nær fram 
að ganga, þá skoðuð sem gjöf frá Vestur- 
tslendingum til Bandaríkjanna. Skrifari, 
sem sat I forseta stóli, lýsti skýrsluna við- 



126 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


tekna af þinginu er engar athugasemdir 
e?Sa mótmæli komu fram gegn hennl. 

Ásmundur P. Jóhannsson flutti kveðju 
G. Grimsons dómara til þingsins. Var 
henni tekið með almennu lófaklappi. 

Var þá tekið fyrir þingmál nr. 16 — 
Ny mál. Ari Magnússon, Ásm. Jóhanns- 
son og Arnljótur Olson lögðu til að kosin 
væri þriggja manna þingmálanefnd. Var 
tillagan samþykt. Var stungið upp á þeim 
séra Guðmundi Arnasyni, Ara Magnússyni 
og Árna Eggertsyni eldra. Var útnefn- 
ingu þá lokið samlcv. till. Árnljótar Olsons. 
Voru þessir menn þá lýstir rétt kjörnir 1 
nefnd þessa af forseta. Var þá tekið fyrlr 
5. mál á dagskrá: 

MiUiþinganefndir 

Séra Guðmundur Árnason lagði fram álit 
þingnefndar í sögumáiinu. Dr. Sig. Júl. 
Jóh. lagði fram álit minnihluta sömu þing- 
nefndar; fara álitin hér á eftir: 

Nefndarálit í sögumálinu 

Nefnd sú, sem kosin var á þinginu til 
þess að fjalla um sögumálið, leyfir sér að 
leggja fram eftirfylgjandi álit og tillögur: 

Svo sem kunnugt er, hefir hið fyrsta 
bindi Sögu Vestur-íslendinga verið samið 
og gefið út með láni frá Mr. Soffaníasi 
Thorkelssyni og fullri ábyrgð hans. 

Samkvæmt þeim skýrslum og upplýsing- 
um, sem fyrir hendi eru, má gera ráð fyr- 
ir, að ágóði af sölu þessa fyrsta bindis 
verði nægur til þess að endurgreiða lánið 
til Mr. Thorkelssons, auk þess sem hann 
mun hrökkva til að borga prentunarkostn- 
að. 

pjóðræknisfélagið hefir lánað 600 dollara 
til samnings annars bindis, samkvæmt sam- 
þykt, sem gerð var á síðasta þingi. 'En 
það er bersýnilegt, að sá fjárstyrkur hrekk- 
ur skamt til þess að mögulegt verði að 
halda verkinu áfram. Ef þess vegna á- 
framhald á að verða á því, sem nefndin 
telur sjálfsagt, ef nokkur úrræði finnast, 
liggur i augum uppi, að einhverjar ráð- 
stafanir verður að gera með öflun rekst- 
ursfjár. Leggur nefndin því til að eftir- 
fylgjandi aðferðir verði reyndar, eftir því 
hvor álitst heppilegri:— 

I—Að framkvæmdarnefnd pjóðræknisfél 
og sögunefnd sé falið að gera tilraun til að 
safna alt að 1600 dollurum í frjálsum sam- 
skotum fyrir rekstursfé til þessa fyrir- 
tækis, í fullu umboði pjóðræknisfélagsins, 
á svipaðan hátt og fé var safnað til Leifs 


Eiríkssonar myndastyttunnar, með- áskor- 
un til almennings I íslensku blöðunum. 

pingið felur framkvæmdarnefndinni að 
taka alt að $300.00 að láni úr banka eða 
úr sjóði félagsins til að greiða söguritara 
I bili. Skal lánsfé þetta endurgreitt tll fé- 
lagsins af væntanlegu samskotafé svo fljótt 
sem unt er. 

II— Að öðrum kosti, að áskriftir verði 
teknar ásamt fyrirfram borgun fyrir annað 
bindi, og þannig fengið fé til þess að borga 
laun söguritara. Er áætlað að 500 áskriftir 
þurfi að fást. 

III— Að sögunefndin sé endurkosin, og 
hafi hún málið með höndum I samráði við 
stjórnarnefnd pjóðræknisfélagsins; að rit- 
nefnd sögunefndar sá ámint um að lesa 
vandlega yfir handrit og gefa aliar þær 
bendingar um efni og meðferð þess, sem 
henni þykir með þurfa, og að þess verði 
krafist af söguritara, að hann taki fult 
tillit til þeirra. 

í þvi sambandi vill nefndin lýsa því yfir, 
að samkvæmt áliti hennar, hefir ver til 
tekist en skyldi með yfirlestur handrits 
fyrsta bindis og bendingar með tilhögun 
þess, án þess þó að hún gefi söguritara 
það að sök. Dóm á verk söguritara og 
sögunefndar leggur nefndin ekki, en vill 
taka það fram, að tii þess hluta verksins, 
sem eftir er, verður að . vanda eftir þvi 
sem framast verður unt. 

Dagsett 25. febrúar 1941. 

Guðm. Árnason 
Á. P. Jóhannsson 
Elias Elíasson. 

Minnihluta nefndarálit 

Sökum þess að Mentamálaráð íslands 
hefir eindregið skorað á sögunefndina. 
pjóðræknisfélagið og Vestur-íslendinga I 
heild sinni að halda tafaralust áfram út- 
gáfunni og sökum þess að handrit I annað 
bindi verði fullritað og tilbúið til yfir- 
lestrar I lok mal mánaðar, og sökum þess 
að Soffanlas Thorkelsson hefir boðist til 
þess að kosta prentun og band á öðru 
bindi á ísl., þá legg eg það til, að pjóð- 
ræknisfélagið veiti nú þegar sex hundruð 
dali til sögumálsins, sem nægir til þess að 
koma út öðru bindi og hefji jafnframt 
almenn samskot, til þess að koma út 3. 
bindi. 

Sig. Júl. Jóhannesson. 

Arnljótur Olson gjörði samstundis fyrir- 
spurn um hvort nokkur munur væri á 



ÞINGTÍÐINDI 


127 


nefndarálitum þessum. Vax >eirri spurn- 
ingu svarað af framsögumanni þingnefnd- 
ar, séra Guðmundi Árnasyni, á þá leið, að 
aðalmunurinn væri í $600.00 fjárveitingu 
úr sjóði félagsins, sem álit minnihlutans 
færi fram á. Nikulás Ottenson tók til 
máls og kvað enga peninga mega senda. 
úr landi, þessvegna ekki þörf á að veita 
fé til söguritunar fyrir bðk, sem prenta 
á heima á Islandi. Mrs. Lindal benti á 
að peningalán þetta, ef veitt yrði, gengi til 
söguritarans sem á heima hér I bæ. Séra 
Guðmundur talaði aftur þessu máli til 
frekari skýringar. Mr. Sigm. S. Laxdal 
lagði til að bæði nefndarálitin séu tekin 
og rædd lið fyrir lið. Dr. S. J. J. studdi 
og var það samþykt. Ari Magnússon 
gjörði fyrirspurn um hvort hugmyndin 
væri að gefa út tvö bindi. Var fyrirspurn- 
inni svarað af skrífara sögunefndar á þá 
leið, að fyrirhugað væri að gefa út a. m. k. 
fjögur bindi þessarar sögu, ef unt væri. 

Las skrifari þá 1. lið umrædds nefndar- 
álits. ólafur Pétursson gjörði fyrirspurn 
til ritara og fyrrum formanns sögunefnd- 
ar um fjárhagsástæður í sambandi við bók 
þá er útkomin er. Ritari gjörði grein 
fyrir Þvi á sama hátt og gjaldkeri sögu- 
nefndar hafði gjört daginn áður. Pær upp- 
lýsingar voru spyjáanda ekki fullnægjandi, 
og tók nú Ásmundur Jóhannson til máls 
og svaraði spyrjanda með ítarlegri ræðu, 
um leið og hann 'ræddi fjármálin alment 
eins og þau áhræra sögumálið. Taldi hann 
tvær leiðir mögulegar til að-sjá þessu fyrir- 
tæki farborða: (1) Að leita tii fólks um 
almenn samskot ásama hátt og gjört hafði 
verið í sambandi við Leifsstyttumálið, og 
(2) Að taka fé úr sjóði pjóðræknisfélags- 
ins. Taldi hann fýrri aðferðina sjálfsagða. 
en þá síðari óhugsandi. 

Forseti vakti nú athygli á því að sá 
tími væri kominn er ákveðið hefði verið 
að taka samskot meðal þingmanna og 
gesta fyrir rithöfundasjóð. Lagði Ásm. 
P. J. til að 15 mn. fundarhlé væri tekið 
til að ganga frá þessu máli. Till. studd og 
samþykt. Voru samskot síðan tekin er 
námu $37.42. 

Fundur var aftur settur kl. 3.35. Ritari 
las aftur 1. lið álits milliþinganefndar í 
sögumálinu. S. S. Daxdal tók til máls og 
taldi þá leið heppilega sem nefndin benti 
á í umræddum lið. Séra Guðm, Árnason 
gat um að bending hefði komið frá vel- 
unnara þessa máls um að samskotaleiðin 
væri heppileg, og að vel færi á því að 


pjóðræknisfélagið hefji samskotin með all- 
ríflegri gjöf úr sjóði. Mrs. H. Lindal taldi 
sjálfsagt að halda áfram með verkið, áleit 
hún unt að sameina tillögur meiri og minni 
hluta nefndarinnar. Dr. Sig. Júl. Jóh. 
tók til máls. Lýsti hann því að hug- 
rnyndin um söguritun þessa hefði vakað 
fyrir pjóðræknisfélaginu frá upphafi. Var 
hann kunnugur þeim anda er ríkti í þessu 
máli og áhuga fyrir því, bæði fyr og siðar. 
Taldi hann samskotaleiðina óheppilega og 
ósamboðna virðingu pjóðræknisfélagsins. 
Ásm. P. Jóhannson svaraði ræðu læknisins 
og slakaði í engu á sinni fyrri afstöðu. 
Árni Eggertson kvaddi sér hljóðs. Taldi 
hann aðal nefndarálitið hárrétt. Vildi hann 
hefja samskot samstundis á þingstaðnum 
og bauðst til að byrja með $10.00 gjöf til 
fyrirtækisins. Á. P. J. tók i sama streng 
og bauðst til að gefa $25.00. Ólafur Pét- 
ursson taldi sannað af reynslunni, að út- 
gáfufyrirtækið mundi borga sig. Benti 
hann á að söguritara hefði ekki verið gold_ 
ið kaup siðan 1. desember og væri nauö- 
synlegt að taka það til athugunar í þessu 
sambandi. Kvað hann svo á, að ef ekki 
fengist fé til að gjalda söguritara innan 
skamms tíma, yrði að sjálfsögðu að láta 
hætta verkinu. Ragnar H. Ragnar taldi 
fjármálin ekki aðalatriðið í þessu máli, en 
hitt væri meira um vert að bókin sam- 
svaraði ekki þeim kröfum, sem gjöra verð- 
ur til slíkrar bókar. Séra Guðm. Árnason 
benti á að þetta væri ekki venjulegt bóka- 
ú-tgáfu fyrirtæki. Hér væri ekki um frl- 
stundaverk að ræða, heldur væri þetta 
starf, sem útheimti allan tíma söguritarans, 
og yrði kostnaðarhliðin við það þessvegna 
erfiðari viðfangs. Aðferð þá, sem nefndar- 
álitið bendir á taldi hann heppilega og 
lagði áherslu á það, sem hann hafði áður 
bent á að æskilegt væri að pjóðræknisfé- 
lagið byrjaði samskotaviðleitni slna með 
ríflegri gjöf til fyrirtækisins. Mundi það 
skapa gott fordæmi og mælast vel fyrir. 
Ólafur Pétursson lagði spurningu fyrir 
ræðumann: Hvað á að gjöra I millitíð- 

inni, þangað til nægilegt samskotafé kemur 
inn til að borga söguritara svo verkið 
geti haldið áfram? Framsögumaður taldi 
framkvæmdarnefnd og sögunefnd mundi 
fært að sjá fyrir þvl. Guðmann Levy 
taldi nauðsynlegt að hefja samskot. Bngin 
önnur leið væri möguleg. Tæki fólk ekki 
vel þessari aðferð til fjársöfnunar væri 
málið þegar dauðadæmt. Sveinn Thor- 
waldson taldi málið vanhugsað af þorra 



128 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


manna og ekki nógu vel undirbflið til af- 
greiðslu á þessu stigi. Ásm. Jóh. tók enn 
til máls og lagði áherslu á tvent (1) Til- 
boð hans um $25.00 gjöf í söguritunarsjóö 
væri þvi skilyrði bundið að ekki væri snert 
við sjóð félagsins til fjárveitingar I þessu 
máli; (2) að pjóðræknisfélagið beri enga 
ábyrgð á högum söguritara, hann sé nfl 
að vinna upp á eigin ábyrgð, þar sem 
honum hafi verið tilkynt að hann gæti 
enga borgun/ fengið frá 1. des. s.l. og gæti 
hann þvi ekki skoðað sig i þjónustu fé- 
lagsins frá þeim degi. Alla áherslu beri 
að leggja á það að fá nægilegt rekstursfé 
til að sjá fyrirtækinu borgið, og vanda 
næstu bók svo sem unt er. Hjörtur Hjalta- 
lín taldi samskotaleiðina óviðkunnanlega. 
Fyrst væri fólkið beðið að gefa til bóka- 
fyrirtækisins, og svo yrði það aftur beðiö 
að kaupa það, sem það hefði áður gefið til. 
Hitt væri skynsamlegra, taldi ræðumaður, 
að selja bókina fyrirfram. Haraldur ólafs- 
son gjörði fyrirspum um það hve mörg 
bindi þessa ritverks væri fyrirhuguð. Svar- 
aði ritari sögunefndar þvi að fjögur bindi 
mundu nauðsynleg tii að ná yfir flest það, 
sem mest er um vert 1 sögu Vestur-ís- 
lendinga. Jón Húnfjörð var hræddur við 
að taka úr sjóði pjóðræknisfélagsins vegna 
þess að þá kynni hvorutveggja að fara á 
höfuðið, fyrst pjóðræknisfélagið sjálft og 
svo söguritunar fyrirtækið. S. S. Laxdal 
gjörði tillögu um að 1. liður nefndarálitsins 
væri samþyktur. Var tillagan studd af 
J. Húnfjörð og samþykt. Nikulás Otten- 
son lofaði $10.00 til söguritunar með sömu 
skil 3 n-ðum og Á. P. Jóh. hafði áður gjört; 
lýsti hann því auk þess að hann mundi 
hjálplegur með innsöfnun i sjóðinn ef til 
kæmi og einnig með lán heimilda fyrir 
söguritarann i starfi hans. Áður en til- 
lagan var borin upp, kvaddi Dr. Sig. Júl. 
Jóh. sér hljóðs og taldi þá leið, sem hér 
ætti að greiða atkvæði um, samskotaleið- 
ina, sama og að hætta við söguritunina um 
óákveðinn tima. ólafur Pétursson bar nfl 
fram viðaukatillögu á þessa leið: pingið 
felur framkvæmdarnefndinni og sögurit- 
unarnefndinni að taka alt að $300.00 að 
láni í banka eða úr sjóði pjóðræknisfélags. 
ins til að greiða söguritara i bili. Skal 
lánsfé þetta endurgreitt til félagsins af 
væntanlegu samskotafé svo skjótt sem 
nægilega mikið fé hefir safnast til þeirrar 
greiðslu.” Dr. Sig. Júl. Jóh. dró nú minni 
hluta álit sitt til baka og studdi tillögu 
Ólafs Péturssonar. Á. P. J. vildi ekki 


taka þessa viðaukatillögu með aðal nefnd- 
arálitinu. Taldi hann söguritarann óráð- 
inn, og gat þess enn að félagið bæri ekki 
ábyrgð á starfi því, sem hann kynni nú 
að stunda. ólafur Pétursson taldi það 6- 
heppilegt að alt það fé sem til söguritárans 
kæmi I sambandi við þetta mál væri 
úti látið “með hangandi hendi og af 
illum huga,” taldi hann það litla hvöt fyrir 
söguritarann I starfi hans. Taldi hann 
áhættulaust fyrir félagið að lána þessa 
upphæð, en það yrði að fá leyfi þingsins 
til þess að heimila slíkt lán, sem tillaga 
sín' færi fram á. Lagði hann spurningu 
fyrir ritara, og fyrrum formann sögu- 
nefndar hvort söguritara hefði verið sagt 
upp vinnu 1. desember. Svaraði ritari á 
þá leið, að bréf hefði verið sent sögurit- 
ara þess efnis að ekki yrði hægt að gjalda 
honum kaup eftir 1. desember 1940. Taldi 
hann félagið ekki lagalega skuidbundið 
söguritara frá þeim degi, en vegna þess 
að kunnugt væri að hann hefði haldið á- 
fram starfi sinu þrátt fyrir þá tilkynning 
frá sögunefndinni taldi hann félagið vera 
honum siðferðilega skuldbundið. Séra G. 
Árnason taldi óþarft að ræða þetta mð.l 
frekar, nefndunum tveim, sögu- og fram- 
kvæmdarnefnd bæri að sjá um útvegun 
hins nauðsynlega fjár. Skrifari lagði til 
að þessum orðum skyídi bætt framan við 
1. lið nefndarálitsins: “Að framkvæmdar- 
nefnd pjóðræknisfélagsins, og . . .” Var 
þessi viðbót viðtekin af framsögumönnum 
nefndarálitsins. Var enn rætt allengi um 
þetta atriði, og eins það hvorri tillögunni 
bæri forgangsréttur til þingsályktunar, 
upphaflegu grein nefndarálitsins, eða við- 
aukagrein ólafs Péturssonar. Úrskurðaði 
forseti að viðaukatillagan skyldi fyrst bor- 
in upp. Var úrskurður hans staðfestur af 
þingheimi. Var viðaukatillagan þá borin 
upp og samþykt. Fyrsti liður einnig sam- 
þyktur með áorðinni breyting. 

Var þá tekinn fyrir 2. liður nefndarálits- 
ins. Á. P. J. lagði til að honum sé slept, 
vegna þess að hann sé nú óþarfur orðinn. 
yar tillagan studd af Árna Eggertssyni og 
samþykt. 

priðji liður var tekinn til athugunar. 
GIsli Jðnsson gjörði svohTjððandi breyting- 
artillögu við þennan lið, sem skrifari studdi: 

Að I stað 3. liðar i nefndarálitinu komi: 

Sé kosin 9 manna söguútgáfunefnd til 
eins árs, er starfi í samráði með og sé 
ábyrgðarfull til stjðrnarnefndar félagsins, 



ÞINGTÍÐINDI 


129 


og hafi hún ekki leyfi til að bæta við sig 
fleiri nefndarmönnum. 

Var till. rædd af ýmsum. Séra G. Á. benti 
á að deildar meiningar hefði komið fram 
um það hvort sögunefndin væri standandi 
nefnd, sem hefði málið með höndum eins 
lengi og það væri á dagskrá þingsins, eða 
hvort hún væri aðeins milliþinganefnd. 
Vildi hann fá úrskurð þingsins í þessu 
efni. Ásm. P. Jóh. vildi að gamla sögu- 
nefndin væri endurkosin að svo miklu 
leyti, sem hún gefur kost á sér. Grettir 
konsúll Jóhannson g[jörði tillögu þess efnis 
að þessu máli sé frestað til næsta fundar 
vegna þess að eftirlitsmaður hússins krefj- 
ist þess að salurinn sé rýmdur samstundia 
til undirbúnings undir skemtiskrá þá, sem 
fyrirhuguð er að kvöldi. Till. studdi Guðm. 
Levy og var hún samþykt. 

Tilkynning kom' til þingsins um að séra 
Sigurður ólafsson gæti ekki komið til 
þings, en hann á sæti í útnefningarnefnd. 
Var séra Egill H. Páfnis kosinn i hans 
stað og tók hann þegar sæti I nefndinni. 

Var fundi því næst frestað til kl. 9:30 
næsta dag samkvæmt till. Guðm. Levy og 
Arnljótar ólson. 

SJÖTTI FUNDIIR 

Sjötti fundur þjngsins var settur á mið- 
vikudagsmorguninn kl. laust eftir 10 f. h. 
Pundarbók síðasla fundar var lesin og 
samþykt. Pormaður kjörbréfanefndar, Ás- 
mundur J. Jðhannsson lýsti því yfir að til 
þings væri kominn fulltrúi frá deildinni 
“Pjallkonan” í Wynyard, Mr. E. Ragnar 
Eggertson, er færi með 16 atkvæði þeirrar 
deildar. Var hann boðinn velkominn af 
forseta. Ávarpaði hann þingið nokkrum 
orðum, og iagði' fram skýrslu frá deild 
sinni er skrifari las: 

Ársskýrsia þjóðræknisdeildarinnar 
“Fjallkonan” fyrir árið 1940 

fslendingadagur eða þjððhátíðar samkoma 
var haldin 2. ágúst, og var að því frá- 
brugðin fyrri venju að enginn aðgangur 
var seldur. 

Aðalræðumaður dagsins var Dr. Beck. 
Var máli hans mjög vel tekið. Auk hans 
töluðu Dr. J. A. Bíldfell, forseti deildar- 
innar, Sigurður Johnson, vara-forseti og 
Jðn Johannson. 

íslenzkir söngvar voru sungnir undir for- 
ustu Mrs. Sigríðar Thorsteinson. 

Aðsðkn var gðð og leikur enginn vafi á 
þvi að þeir, sem sðttu samkomuna, margir 


hverjir, nutu betri skemtunar en oft áður 
hefir átt sér stað, á slíkum samkomum, 
sem haldnar hafa verið hér. 

Blærinn yfir öllu hátíðahaldinu var ís- 
lenskari en oft áður hefir átt sér stað. Á- 
stæðurnar fyrir því eru ef til vill hin 
ágæta ræða Dr. Becks og umhverfi sam- 
komunnar sem var hið aðlaðandi heimili 
Mr. og Mrs. Jón Jóhannsson. 

Um kveldið var Dr. Beck haldið sam- 
sæti hjá Dr. og Mrs. Bíldfell og var þang- 
að boðið embættismönnum deildarinnar og 
ýmsum öðrum. 

Á meðan Dr. Beck dvaldi hér heimsótti 
hann nokkur islensk heimili auk fyrir- 
lesturs, sem hann flutti í íslensku kirkj- 
unni. Dr. Beck flutti erindi sitt á ensku 
og beindi máli sínu mest að yngra fólk- 
inu og var besti rómur gerður að ræðu 
hans. 

Á árinu hefir deildin átt á bak að sjá 
tveimur af sínum beztu meðlimum, þeim 
séra Jakob Jðnssyni, sem fðr alfarinn til 
fslands og Dr. J. A. Bíldfell, sem nú er 
norður á Baffinslandi. 

Meðlimir deildarinnar eru 48. 

$39.00 virði af íslenskum bðkum hefir 
verið keypt á árinu. 

Prekari upplýsingar viðvlkjandi starfsemi 
okkar mun Mr. Eggertsson gefa þinginu. 

Vinsamlegast, 

Gísli Benedictson, ritari. 

Var þá tekin til umræðu breytingartil- 
laga Glsla Jónsonar vara-forseta frá kvöld- 
inu áður um að kjósa. 9 manna sögunefnd 
til eins árs, skyldi hún ekki hafa rétt til að 
bæta við sig. Urðu nú aftur fjörugar og 
vingjarnlegar umræður um málið I heild 
sinni. Lýstu öll ummæli þingmanna hlý- 
hug þeirra og áhuga fyrir málinu. Mrs. 
Hannes Lindal kom fram fyrir þingheim 
og flutti vandaða og vel hugsaða hugvekju 
um málið. Var máli hennar vel tekið af 
þingheimi. Aðrir, sem nú tðku til máls 
voru þeir Ásmundur P. Jðhannsson, séra 
Rúnðlfur Marteinsson, Nikulás Ottenson, 
Pred Swanson og Guðmann Levy. Gjörði 
hinn síðastnefndi breytingartillögu við 
breytingartillögu vara-forseta, þess efnis 
að orðin "hafi hún ekki leyfi til að bæta 
við sig” séu feld úr. pessa tillögu studdi 
Nikulás Ottenson. J>á töluðu þeir Nikulás 
Ottenson, S. S. Laxdal og Mrs. H. Lindal. 
Var þá gengið til atkvæða um breytingar- 
tillögu Guðmanns Levy og hún samþykt. 
Var því næst gengið til atkvæða um hina 



130 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


upphaflegu breytingartillögu Gisla Jónsson. 
ar og hún samþykt með áorðinni breyting. 
Var þá lesinn eftirmáli nefndarálitsins I 
sögumálinu, og ákveðið að fella hann úr, 
samkvæmt tillögu séra E. H. Páfnis og 
H. ólafssonar. Var nefndarskýrslan síðan 
með áorðnum breytingum samþykt í heild 
sinni. 

pá bar vara-forseti fram tillögu um að 
iiin gamla sögunefnd sé endurkosin með 
þeirri breyting að séra Guðmundur Árna- 
son komi i stað séra Jakobs Jónssonar, sem 
horfinn er heim til íslands. Ritari baðst 
undan endurkosningu í nefnd þessa ann- 
rikis vegna, Var afsökun hans tekin til 
greina samkvæmt tillögu Guðmanns Levy 
og S. S. Laxdal. Pór forseti þá nokkrum 
vingjarnlegum orðum um starf ritara í 
þágu sögumálsins, en hann hafði I tvö 
undanfarin ár verið formaður nefndar 
þeirrar, er hafði það mál með höndum. 
Vara-forseti lagði til að Ásm. P. Jóhanns- 
son taki sæti í sögunefndinni, en hann af- 
sakaði sig frá þeirri útnefning. Dr. Sig. 
Júl. Jóhannesson stakk upp á séra Philip 
Pétursson, og var hann tilnefndur. Séra 
Egill H. Páfnis og Thor Marvin lögðu til, 
að frekari útnefningum og kosningu 1 
sögunefnd skuli frestað þar til kosning 
embættismanna hefði farið fram eftir há- 
degi þess sama dags. Var sú tillaga sam- 
Þykt. 

Var þá aftur vikið að 6. lið á dagskrá' 
Skýrslum deilda. Las Sveinn Thorwaldson 
þá skýrslu frá deildinni “ísafold” I River- 
ton: 

Arsskýrsla þjóðræknisdoildarinnar 

“ísafold”, Riverton, Man., 1939-40 

pjóðræknisdeildin "Isafold” í Riverton, 
Man. varð árs gömul 23. nóv. 1940, svo 
um mjög mikið starf er ekki að ræða enn 
sem komið er. Tildrög að stofnun deildar- 
innar áttu þeir Dr. R. Beck, Ásm. P. Jó- 
hannsson og séra V. J. Eylands. Fyrir- 
lestrafund sinn héldu þeir 17. okt. 1939. 
Á þeim fundi var S. Thorwaldson, M.B.E., 
kosinn forseti, og svo kaus hann sér 
bráðabirgðarnefnd til að athuga möguleika 
til að stofna deild hér. Starfsfundinn sóttu 
um fjörutfu manns og eftir nokkrar um- 
ræður var ákveðið að stofnuð skyldi deild. 
Voru þessir kosnir í stjórnarnefnd: 


Porseti .S. Thorwaldson, M.B.E. 

Vara-forseti .Jón Sigvaldason 

Rltari .Kristín S. Benedictson 

Vara-rit.Laura Eyjólfson 


Fjármálarit.Eysteinn Árnason 

Vara-fjármálarit.Magnús E. Johnson 

Skjalavörður....Guttormur J. Guttormsson 
Starfið hefir gengið vonum framar vel. 
Pimm opnir starfsfundir og nokkrir 
stjórnarnefndarfundir, hafa verið haldnir 
á árinu. Að félagsmálum loknum hefir 
farið fram skemtiskrá, og svo verið born- 
ar fram al-íslenskar veitingar. Hafa flest- 
ir þessir fundir verið vel sóttir. Deildin 
er öllum þeim, sem skemt hafa mjög 
þakklát, og vil eg sérstaklega minnast á 
séra E. J. Melan og Guttorm skáld Gutt- 
ormsson.; Sá fyrnefndi sagði tvisvar sinn- 
um ágrip af íslendingasögum (Njálu og 
Laxdælu), sem var mjög vel tekið; sá 
siðarnefndi sagði ferðasögu um Chicago-för 
sína á síðastliðnum vetri, og var það mjög 
góð skemtun. Svo var afmæli deildarinn- 
ar haldið hátiðlegt 21. nóv. 1940. og flutti 
þá herra Ásm. P. Jóhannsson, bygginga- 
meistari, langt og skemtilegt erindi um 
ísland og Islandsferð sina á síðastliðnu 
sumri. Eldra fólkið fluttist I anda til 
gamla ættlandsins, en unga fólkið hlaut 
mikið fullkomnari mynd af landi feðra 
sinna. G. J. Guttormsson þakkaði komu- 
manni fyrir skemtunina, og vil eg endur- 
taka það þakklæti hér. Meðlimum deild- 
arinnar “Esjan” I Árborg var boðið að 
sækja þessá hátlð og voru nokkrir þaðan 
viðstaddir. Meðlimum deildarinnar “Isa- 
fold” var boðið til Árborg 14. maí s.l. til 
að sækja skemtifund, sem deildin "Esjan” 
stofnaði til. Væri mjög vel til fallið að 
svoleiðis samband mætti eiga sér stað 1 
framtíðinni. 

Á fundinum, sem haldinn var 12. febrúar 
1940, var deildinni send mynd af Matt- 
híasi Jochumssyni, og einnig gefnir $10.00 
sem brúkaðir skyldu I verðlaun til að 
safna nýjum meðlimum, hvorutveggja af 
velunnurum deildarinnar. 

íslensku-kenslu málið var rsett nokkrum 
sinnum, en sökum þess að ekki höfðu verið 
fáanlegar hæfilegar kenslubækur, var ekki 
byrjað á laugardagsskðla fyr en 9. nóv. 
1940. Hafði þá forseti fengið töluvert af 
bókum, frá pjóðræknisfélaginu. par sem 
daglega skólahúsið hefir ekki verið fáan- 
legt, hefir húsplássið verið frekar óhent- 
ugt, en aðsðkn hefir verið ágæt, og eru 
á milli 70 og 80 börn innrituð og sýna 
þau mikinn áhuga. Pimm kennarar starfa 
við skólann og eru þessir: S. Thorwaldson, 
Kristin S. Benedictson, E. Árnason, Svava 
Einarsson og Marino Ellassori. Sá slð- 








ÞINGTÍÐINDI 


131 


astnefndi kennir íslenska söngva. öllum 
nemendum skólans voru gefin stríSssparn- 
aðar skirteini og eitt frímerki, þegar skól- 
inn byrjaöi aftur eftir nýáriS. Um áramót 
er meSlimatala 38 fullorðnir, að heiðurs- 
félaga meðtöldum, og tólf börn og ung- 
lingar. Alls 50 meðlimir. 

Br hér með sent gjald það, er deildinni 
ber að borga, sem er $18.75. Féhirðir 
sendir ekki skýrslu að þessu sinni, þar sem 
inntektir hafa aðeins verið meðlimagjöld. 

Kristin S. Benedictson, ritari. 

Riverton, Man. 15. febr. 1941. 
Rev. V. J. Eylands, 

ritari pjóðræknisfél., 

776, Yictor St., Winnipeg, Man. 

Kæri Mr. Bylands, 

Eg sendi þér hér með ársskýrslu deildar- 
Innar “ísafold” í Riverton, Man. fyrlr árið 
1940. pessi skýrsla hefði átt að sendast 
miklu fyr, en ársfundi var frestað fyrir 
jólin vegna þess hvað fáir voru þá á fundi, 
og ársfundur var ekki haldinn fyr en 12. 
febrúar 1941. 

Nýja starfsnefndin er þessi: 

Forseti .S. Thorwaldson, M.B.E. 

Vara-forseti . G. Sigmundson 

Skrifari .Kristín S. Benedictson 

Vara-skrifari .Gestur Vidal 

Féhirðir ...Eysteinn Árnason 

Vara-féhirðir .Jón Sigvaldason 

Skjalavörður -.Séra E. J. Melan 

Nú gefum við ölium meðlimum, sem 
borga gjöld sin félagaspjöld. 

Ef skýrslan kemur of seint fyrir Timarit- 
ið, les frú óiafía Melan, . annar erindreki 
héðan, hana á þinginu. 

Með bestu óskum um ánægjulegt þjóð- 
ræknisþing. 

Vinsamlegast, 

Kristin S. Benedictson, ritari. 

Var skýrslan viðtekin með þakklæti, 
samkvæmt tillögu Ásmundar P. Jóhanns- 
sonar og Ara Magnússonar. 

Mrs. S. E. Björnsson lagði fram skýrslu 

útbreiðslnmálanefndar I sex liðum: 

Alit útbrciðsiunefndar 

Við undirrituð, sem valin voru til þess 
að semja ofangreint álit til athugunar 
þingsins leyfum okkur að ieggja til: 

1. pingið lýsir ánægju sinni yfir þvi 
mikla og góða starfi, sem að forseti pjóð- 
ræknisfélagsins og stjórnarnefndin I heild 
sinni hefir unnið á sfðastl. ári í sambandt 
við útbreiðslumál félagsins. 


2. Að stjórnarnefndinni sé falið að kjósa 
fimm manna nefnd, tvo úr nefndinni og 
þrjá frá deildum, til þess að stuðla að og 
taka þátt í gagnkvæmum heimsóknum 
deilda á þessu starfsári, sem nú fer I hönd. 

3. pingið lýsir yfir þalcklæti sínu til ís- 
lensku blaðanna fyrir útbreiðslustarf þeirra. 

4. Að þingið endurnýi þá ákvörðun, sem 
tekin var á síðasta þingi að sem mest sé 
frætt um það besta og heillarlkasta I þjóð- 
lífi íslands á vorri öld, og að sú fræðsla 
fari fram með eins mikilli fjölbreytni og 
mögulegt er: t. d. kvikmyndasýningum og 
málverkasýningum. 

5. pingið vill leggja aukna áherslu á 
íslensku kenslu og æfingar I Islenskum 
söngvum hvar sem því verður við komið, 
og felur stjórnarnefndinni að vinna að þvl 
máli að svo miklu leyti sem unt er. 

6. pingið óskar þess að stjómarnefndin 
beiti sér fyrir aukinni samvinnu milli 
deilda og lestrarfélaga I bygðunum; ef unt 
er að koma I framkvæmd samstarfl milli 
ofangreindra félaga. 

Á þjóðræknisþingi I Winnipeg 
25. febrúar, 1941. 

Marja Björnson 
Glsli Sigmundson 
S. S. Laxdal 
Thorarin Marvin 
B. Dalman. 

Guðmann Devy og Gunnbjörn Stefánsson 
lögðu til að nefndarálitið sé tekið fyrir lið 
fyrlr lið. Var tillagan samþykt. Fyrsti 
liður var samþyktur samkvæmt tillögu Dr. 
S. E. BJjörnsons og Elíasar Ellassonar; 
forseti vék úr sæti slnu og ræddi annan lið, 
og var hann síðan samþyktur samkvæmt 
tillögu H. Hjaltallns og B. Thorwaldsons. 

3., 4., 5. og 6. liður voru slðan lesnir 
hver fyrir sig og samþyktir umræðulaust. 
Var nefndarálitið slðan 1 heild samþykt, og 
málið þannig afgreitt af þinginu. 

pingheimi var á það bent, að frumsýn- 
ing myndarinnar “The People of Canada” 
færi fram I TIvoli leikhúsinu kl. 4 e. h 
þennan dag, og þinginu væri boðið að 
senda tvo fulltrúa til að sækja sýning 
þessa. Ritari og séra Guðmundur Árnason 
lögðu til að séra Egill H. Fáfnis og Ragnar 
H. Ragnar séu tilnefndir til að sækja sýn- 
ing þess; var það samþykt. Var nú komið 
að hádegi, og fundi því frestað til kl. 1.30 
síðdegis, samkvæmt tillögu Ásm. P. Jó- 
hannssonar og S. S. Laxdal. 










132 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


SJÖUNDI FUNDUR 

Sjöundi þingfundur var settur laust eftir 
kl. 1:30 s. d. Fundargjörningur árdegis 
fundar var lesinn og samþyktur. Séra 
GuSmundur Árnason lagði fram álit um 
samvinnumál við ísland, I fjórum liðum: 

Nefndarálit í samviniiumálinu 

Nefndini leyfir sér að leggja fyrir þingið 
eftirfylgjandi álit og tillögur: 

I. 

Nefndin lýsir ánægju sinni yfir því, að 
þrír merkir Vestur-íslendingar, ásamt kon- 
um sinum, hafa heimsótt ísland sem gestir 
Pjóðræknisfélags Islands og Eimskipafé- 
lagsins á síðastliðnu ári. pessir menn eru: 
Gunnar Björnsson, sem var gestur pjóð- 
ræknisfélagsins, og þeir Árni Eggertson og 
Ásm. P. Jóhannsson, sem voru gestir Eim- 
skipafélagsins. Skoðar hún þessar heim- 
sóknir sem mikilvægan þátt í samvinnu ís- 
lendinga austan hafs og vestan. 

II. 

Einnig stunda fleiri islenskir námsmenn 
nú nám við háskóla í Canada og Banda- 
rikjunum en nokkru sinni fyr. Má skoða 
þá alla sem fulltrúa islensku þjóðarinnar 
hér vestra. Vill nefndin leggja til að þing- 
ið lýsi ánægju sinni yfir þvi, að tveir þess- 
ara manna, þeir pórhallur Ásgeirsson og Dr. 
Friðgeir ólason flytja erindi á þessu þingi; 
og leggur hún til, að stjórnarnefnd félagsins 
geri alt, sem hún getur, til þess að gera þess- 
um mönnum dvölina hér vestra ánægju- 
lega, og greiði götu þeirra á ailan hátt, sem 
hún getur og þeir kunna með að þurfa. 

III. 

Viðvíkjandi tillögum og bendingum, sem 
felast í meðfylgjandi bréfi frá stjórn pjóð- 
ræknisfélags fslendinga til stjórnamefndar 
pjóðræknisfélags Vestur-íslendinga, dagsett 
27. jan. 1941, vill nefndin benda á, að 
flestar þeirra eru þess eðlis, að þurfa að 
athugast rækilega. Vill nefndin leggja til 
að stjórnarnefndin taki þessar hendingar til 
íhugunar og reyni að hagnýta þær, eftir 
þvl sem unt er. Sérstaklega vill þó nefnd- 
in leggja til að tilboði hr. Steingríms Ara- 
sonar, sem nú er i New Vork, um að ferðast 
meðal Vestur-ísl. og flytja fyrirlestra og 
sýna hreyfimyndir frá íslandi, ef kringum- 
stæður hans leyfa, sé gaumur gefinn, eftir 
þvl sem nefndin sér sér fært að styrkja 
hann til fararinnar, beinlínis eða ðbeinlínis. 


IV. 

Viðvíkjandi ósk pjóðræknisfélags fsl. um 
að send verði 300—400 af Tímaritinu, til 
útbýtingar meðal meðlima félagsins, vill 
nefndi . skora á stjórnarnefndina, að verða 
við jv.-ssu, ef mögulegt er, og jafnvel'að 
auka upplagið, ef nauðsyn krefur, þð að 
það hafi nokkurn aukakostnað I för með 
sér. 

Dagsett 26. febrúar 1941. 

Guðm. Árnason 

Árni Eggertson 

5. Thorvaldson 

G. L. Jóhannson 

6. Pétursson. 

Jóhannes Húnfjörð og Ásm. P. Jóhannsson 
lögðu til að nefndarálitið sé tekið fyrir lið 
fyrir lið. Var það samþykt. 

Fyrsti liður var lesinn og samþyktur; 
annar liður sömuleiðis. 

priðji liður var lesinn og ræddur af þeim 
Ásm. P. Jóhansson og Elias Elíasson. 
Lögðu þeir til að nafni Vigfúsar Sigur- 
geirssonar sé bætt inn I þennan lið, og til- 
boð hans athugað af stjórnarnefndinni. 
Var síðan samþyktur með téðri breyting. 
Fjðrði liður var síðan lesinn og samþykt- 
ur, og að síðustu nefndarálitið I heild sinni. 

Árni G. Eggertson, K.C. reifaði Stríðs 
spamaðar skírteina málið. Kvað hann 
takmark stjðrnarinnar að safna 2 miljón- 
um dala í, Canada til þessara þarfa, af 
þeirri upphæð væri Manitoba-fylki ætlað að 
safna $520,000. Kvað ræðumaður það 
vaka fyrir nefnd þeirri, er þetta mál hefir 
með höndum að safna eins mörgum á- 
skriftum og unt væri. Kvað hann íslend- 
inga hafa tækifæri til að sýna á þennan 
hátt áhuga sinn fyrir þeim málstað, sem 
hér væri um að ræða. Hugmyndin væri 
að safna $500.00 á meðal íslendinga á 
þessum slóðum. Forseti þakkaði ræðu- 
manni erindi hans og fræðslu um þetta 
mál. 

Var nú kominn tilsettur tfmi fyrir kosn- 
ingar embættismanna, og það atriði þvl 
tekið fyrir. Mrs. H. Lindal gjörði fyrir- 
spurn um það hvort henni mundi heimilt 
að fara með 7 atkvæði frá Icelandic Junior 
League. Framsögumaður kjörbréfanefndar 
taldi þetta ekki hægt, lögum samkvæmt. 
Las skrifari þá, samkvæmt tilmælum for- 
seta, 21. grein aukalaga félagsins sem fjall- 
ar um kjörgengi fulltrúa. 

Séra Guðmundur Árnason lagði fram 
skýrslu ú tncfnInganefnd n r, á 'þessa leið: 



ÞINGTÍÐINDI 


133 


Útnefningarnefndin mælir metS eftirfylgj- 
andi mönnum í embætti fyrir komandi ár: 
Fors.—Dr. Richard Beck 
Vara-fors.—Gísli Jónsson 
Ritari—séra Valdimar J. Eylands 
Vara-rit.—Páll S. Páisson 
Féhirðir—Árnl Eggertsson 
Vara-féh.—Ásm. P. Jóhannsson 
Fjármálar.—Guðmann Levy 
Vara-fjármálar.—Sveinn Thorvaldsson 
Skjalavörður—ól. Pétursson 
Endurskoð.—Grettir L. Jðhannsson. 

Dagsett 26. febr. 1941. 

G. L. Jðhannsson 
E. H. Fáfnis 
E. H. Fáfnis 
„ G. Árnason. 

Sömuleiðis var Grettir konsúll Jóhanns- 
son útnefndur af nefndinni sem yfirskoð- 
unarmaður fyrir næstu tvö ár. 

ólafur Pétursson og Arnljðtur ólson 
lögðu til að útnefningu til forseta embættis 
sé lokið. Var tillagan samþykt I einu 
hljðði. Lýsti vara-forseti, GIsli Jðnsson, þá 
núverandi forseta Dr. Richard Beck rétt 
kosinn til forseta fyrir næsta ár. Var 
þeirri tilkynning tekið með Iðfaklappi af 
þingheimi. 

Gísli Jónsson hafði verið útnefndur til 
vara-forseta af "nefndinni. Ari Magnús- 
son og Gísli Sigmundson tilnefndu Dr. 
S. E. Bjömson;' J. Húnfjörð og Ellas 
Elíasson tilnefndu Ásinund P. Jóhanns- 
son; Ásmundur P. Jóhannsson og S. S. 
Laxdal tilnefndu séra Valdimar J. Ey- 
lands. Hjörtur Hjaltalin og Guðmann 
Levy lögðu til að útnefningum til vara- 
forseta emhættis skyldi lokið. Var tillagan 
samþykt. 

Var nú gengið til atkvæða um varafor- 
setaembættið. Forseti tilnefndi sem teljara 
þá: Guðmann Levy, Árna G. Eggertson, 
Egil H. Fáfnis og Philip Pétursson. 

Grettir konsúil Jðhannsson lagði fram til 
þingsályktunar: That the Icelandic League 
of Am. in convention assembled instruct its 
Secretary to write letters of appreciation 
to the Winnipeg 'Free Press and The Win- 
nipeg Tribune for courteous reportings and 
generous display of the proceeding and 
doings of this convention." 

Var þingsályktunartillaga þessi sam- 
þykt, samkvæmt tillögu framsögumanns og 
Árna Eggertssonar. Teljarar lýstu þvl nú 
að enginn hefði verið kosinn til varaforseta 
I fyrstu umferð kjörseðla. Grettir L. J6- 


hannsson og Dr. Sveinn Bjömson lögðu til 
að sá sem fæst atkvæði hefði hlotið, falU 
úr við næstu umferð. Var það samþykt. 
Var þá aftur gengið til atkvæða um þá. 
Gísla Jðnsson, Svein Björnson og Valdimar 
J. Eylands. 

Á meðan talning atkvæða fór fram 
kvaddi forseti sér hljóðs og þakkaði að- 
stoðar-féhirðir 1 sambandi við ágætt starf 
hans I þágu Tímarits félagsins. Var tekið 
undir það með þvi að allir stóðu á fætur, 
samkvæmt tillögu Eliasar Elíassonar. 
Flutti aðstoðar féhirðir Ásmundur P. Jð- 
hannsson þinginu ávarp. Hvatti hann 
félagsmenn til að láta auglýsendur njóta 
viðskifta sinna að öðru jöfnu, og láta þá á 
þann hátt vita að stuðingur þeirra sé að 
nokkru metinn. Kvað hann $2,077.00 hafa 
komið inn fyrir auðlýsingar I þetta sinn, 
en $1855.00 á síðastliðnu ári. Var þessum 
upplýsingum tekið með miklu lófaklappi 
af þingheimi. 

Komu nú talningamenn aftur með þá til- 
kynning að enginn hefði enn hlotið nauð- 
synlegan meiri hluta til varaforseta kosn- 
ingar. Samkvæmt áðurnefndri tillögu um 
atkvæðafjölda kandidatanna, voru nú eftir 
I kjöri þeir Gísli Jónsson og Dr. Sveinn E. 
Björnson. Árni G. Eggertson, K.C., kvað 
tilhlýðiiegt að þingsályktunartillaga væri 
samin til að þakka hermönnunum starf 
þeirra. Lagði hann því næst fram eftir- 
fylgjandi tillögu: 

Resolved, that the Icelandic National 
League of America expresses its deep and 
heartfelt appreciation to all members of His 
Majesty’s forces serving in Canada and 
overseas and sends its greetings. 

Var tillagan samþykt með þvt að allir 
stððu á fætur. 

Las Ásmundur P. Jðhannsson þá skýrslu 
fjármálanefndar þingsins: 

Fjármálanefndin hefir yfirfarið endur- 
skoðaðar skýrslur embættismanna Pjóð- 
ræknisfélagsins og finnur ekkert við þær 
að athuga og leggur til að þær séu við- 
teknar og samþyktar eins og þær liggja 
fyrir. 

Á þingi pjóðræknisfél. 26. fehr. 1941. 

Á. P. Jðhannsson 
Ó. Pétursson 
S. Thorvaldson. 

Var skýrsla þessl samþykt samkvæmt 
tillögu framsögumanns og J. Húnfjörðs. 

Talningamenn komu nú fram með þá 



134 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


tilkynning að Dr. Sveinn Björnson heföi 
hlotið meiri hluta atkvæða til varaforseta 
embættisins. Var hann þá lýstur rétt kjör- 
inn vara-forseti. pá lá fyrir kosning rit- 
ara. tJtnefninganefnd hafði tilneft séra 
Valdimar J. Eylands. Arnljótur ólson og 
Fred Swanson lögðu til að útnefning skyldi 
lokið. Var tillagan samþykt í einu hljóði. 
Var ritari því lýstur endurkosinn til þess 
embættis. Til vararitara hafði verið til- 
nefndur Páll S. Pálsson. Fred Swanson og 
Ari Magnússon tilnefndu Dr. Sig. Júl. J6- 
hannesson. Var útnefningum til þessa em- 
bættis þá lokið samkvæmt tillögu frá Arn- 
U&ti Olson. Var þá gengið til atkvæða um 
þá Pál S. Pálsson og Dr. Sig. Júl. Jóhannes- 
son til skrifara embættis. 

Á meðan á kosningu stóð, lagði Mrs. 
Einar Páll Jónsson fram álit fræðslumála- 
nefndar I fjórum liðum: 

Álit fræðslumálanefndar 

Nefndin leggur til að eftirfarandi til- 
lögur séu samþyktar: 

1. pingið telur kenslu í islenskri tungu, 
sögu, bókmentum og söng, meginþættina i 
vernd og viðhaldi þjóðernis vors í Vestur- 
heimi og mælir eindregið með því að stjórn- 
arnefnd styðji eftir föngum fræðslu í þess- 
um greinum. 

2. Pingið felur stjórnarnefnd að leita að- 
stoðar fræðslumálastjóra íslands um út- 
vegun hentugra islenskra kenslubóka og 
lesbóka. peir kennarar, sem fást við is- 
lensku kenslu hafa látið í ljósi hve mjög 
það hamli kenslunni að hafa ekki hentugar 
lesbækur, sem flokkaðar væru samkvæmt 
kunnáttustigi barnanna á líkan hátt og 
ensku lesbækurnar I barnaskólunum. pað 
dregur úr áhuga barnanna fyrir lærdómn- 
um, ef þau lesa altaf í sömu bókinni; þeim 
finst þá að þau séu ekki að ná neinum 
framförum. Við höfum hugmynd um að 
lesbókum I barnaskólum á íslandi sé út- 
býtt ókeypis til barnanna. pað mætti þvi 
ef til vill fá þær ódýru verði, ef leitað 
væri aðstoðar fræðslumálastjóra Islands. 
Pessi tillaga hefir oft komið fram á þingi 
áður, en hefir borið lítinn árangur. pingið 
mælist því eindregið til að hún verði tekin 
alvarlega til greina af stjómarnefnd og 
sýndur verði virkur áhugi fyrir þessu máli. 

3. pingið álitur að það myndi hafa mikil 
áhrif á framtíð þessa máls, að fá Steingrím 
Arason til þess að ferðast um íslenskar 
bygðir á þeim tíma sem íslensldr skólar eru 
starfræktir til þess að vekja áhuga og 
stuðla að frekari skipulagningu kenslu- 


starfsins. Steingrímur Arason hefir samið 
og gefið út margar ágætar lesbækur fyrir 
börn og unglinga og hefir verið kennari við 
kennaraskólann í Reykjavik I mörg ár. 
Hann er því ef til vill einn sá færasti mað- 
ur, sem völ er á til þess að skipuleggja 
kenslustarfsemina. pingið beinir því þeim 
tilmælum til stjórnarnefndar, að hún rann- 
saki hvert mögulegt sé að fá Steingrím 
Arason hingað norður meðan hann er hér 
vestan hafs. 

4. pingið vottar innilegt þakklæti sitt 
öllum þeim, sem unnið hafa að íslensku 
kenslu, ennfremur Bandalagi lúterskra 
kvenna fyrir það verk, sem það hefir gert 
I sambandi við samkepni i framsögn is- 
lenskra ijóða og síðast en ekki síst vill 
þingið þaklca Ragnari H. Ragnar fyrir hans 
ágæta söngkenslustarf í þágu Islenskrar 
æsku. 

26. febrúar 1941. 

Ingibjörg M. Jónsson 
H. ólafsson 
Einar Magnússon 
Gunnar Sæmundson. 

Ari Magnússon og Dr. S. E. Björnson 
lögðu til að nefndaráiitið sé viðtekið I 
heild sinni. Var það samþykt og málið 
þannig afgreitt af þinginu. 

Pá lagði Gunnb'jörn Stefánsson fram 
bókasafnsskýrslu I þremur liðum: 

Nefndarálit hókasafnsnefndar. 

1. Að deildin “Frón” sé beðin að semja 
skrá yfir þær bækur, sem safnið á fleiri 
en eitt eintak af. 

2. Að verðmætar gamlar bækur, sem 
safnið á og kynnu að berast því séu eigi 
gefnar til hins íslenska bókasafns Mani- 
toba Háskólans né neinna annara stofn- 
ana á meðan bókasafnið er starfrækt af 
deildinni “Frón.” 

é 

3. Vér teljum það mikla þörf, að bætt 
sé við safnið nýjum bókum. Að pjóðrækn- 
isfé.l heimili bðkasafni “Fróns,” eins og 
að undanförnu, að kaupa bækur frá Isiandi 
fyrir þá peninga, sem inn koma fyrir sölu 
á Timaritinu heima á íslandi. 

G. Stefánsson 

H. T. Hjaltalín 
Bergth. Thorvardson. 

Sveinn pálmason og Nikulás Ottenson 
lögðu til að skýrslan sé samþykt I einu 
lagi. Ásmundur P. Jóhannsson og J. Hún- 
fjörð gjörðu breytingartillögu um að 
skýrslan sé tekin fyrir lið fyrir lið. Var 
breytingartillagan samþykt. 



ÞINGTÍÐINDI 


135 


Fyrsti litSur var lesinn og sarnþyktur í 
einu hljðði. 

Annar liður var lesinn og ræddur um 
hríð. Ásmundur P. Jðhannsson og Friðrik 
Kristjánsson gjörðu breytingartillögu um 
að þetta ákvæði nái aðeins til eins árs. 
Ólafur Pétursson og Arnljótur Olson gjörðu 
breytingartillögu við breytingartillögu að 
þessi liður sé feldur úr. Urðu nú enn um- 
ræður um málið og tðku þessir tii máls: 
Séra Guðm. Árnason, Gunnbjörn Stefánsson, 
Á. P. Jðhannsson, Sveinn Pálmason og séra 
Rúnðlfur Marteinsson. Var loks borin upp 
breytingartillaga Ólafs Péturssonar um að 
sleppa umræddum lið úr nefndarálitinu. 
Var hún samþykt. 

priðji liður var lesinn og ræddur. Á- 
kveðið var að vísa þessum lið til fjármála- 
nefndar, samkvæmt tillögu Á. P. Jðhanns- 
sonar og J. Húnfjörðs. Nefndarskýrslan 
síðan samþykt með áorðnum breytingum. 

Teljarar gáfu nú þá skýrslu að Dr. Sig. 
Júl. Jðhannesson hefði hlotið meirihluta at. 
kvæða til varaskrifara embættis. Var hann 
því lýstur rétt kjörinn til þess embættis. 

Til féhirðis hafði verið útnefndur Árni 
Eggertson. Var hann kosinn gagnsðknar- 
laust. Varaféhirðir var kosinn Ásmundur 
P. Jóhannsson gagnsóknarlaust. Guðmann 
Levy var kosinn fjármálaritari gagnsðkn- 
arlaust. Sveinn Thorvaldson, M.B.E., var 
kosinn varafjármálaritari gagnsðknarlaust. 
Ólafur Pétursson var kosinn skjalavörður 
gagnsðknarlaust. . Grettir L. Jðhannsson 
var kosinn yfirskoðunarmaður til tveggja 
ára án gagnsóknar. 

Guðmann Levy lagði fram skýrslu út- 
gáfunefndar: 

Álit útgáfunofndar 

1. Utgáfunefnd leggur til að Tímarit 
pjððræknisfélagsins sé gefið út 4 næsta ári 
í svipuðu formi og það sem verið hefir. 

2. Að framkvæmdarnefndinni sé falið að 
ráða ritstjóra þess, og sjá að öðru leyti 
um útgáfu þess. 

3. pingið vottar auglýsingasafnanda, hr. 
Á. P. Jðhannssyni þakklæti sitt fyrir fram- 
úrskarandi dugnað við söfnun auglýsinga 
1 síðasta hefti Tímaritsins. 

4. par sem nðg úpplag er til að "Baldurs- 
brá," leggur nefndin til að áhersla sé lögð 
á að selja það, áður en ráðist er í frekari 

útgáfu. Guðmann Levy 

Mrs. Erickson 

B. E. Johnson 

C. Indriðason 

Mrs. H. F. Danielsson. 


Var ákveðið að taka skýrslu þessa til 
athugunar lið fyrir lið, samkv. tillögu Ara 
Magnússonar og Arnljótar Olsons. 

Fyrsti liður var lesinn og ræddur af 
þeim Ara Magnússon, Nikulás Ottenson og 
H. Hjaltalín, og síðan samþyktur sam- 
kvæmt tillögu S. S. Laxdal og H. Hjaltalín. 

Annar liður var lesinn. Ari Magnússon 
og Arnljðtur Ólson gjörðu breytingartillögu 
við þennan lið þess efnis að þinginu sé 
falið að kjósa nefnd til að sjá um útgáfu 
Tímaritsins, ásamt ritstjóra. Breytingar- 
tillagan var borin upp og feld. Liðurinn 
var siðan samþyktur samkvæmt tillögu séra 
Guðm. Árnasonar og J. Húnfjörðs. 

Priðji liður var lesinn og samþyktur. 

Fjórði liður sömuleiðis, og svo skýrslan 
I heild sinni. 

pá var gengið til kosninga um menn i 
Sögunefnd. Var samþykt að taka fyrir 
aftur þriðja liðinn í áliti sögunefndar 
þingsins. Var samþykt breytingartillaga 
frá Árna Eggertssyni og Thor Marvin um 
að 11 manna nefnd sé kosin til að hafa 
söguritunarmálið með höndum. Hlutu 
þessir kosningu: 

Séra Philip Pétursson (Tilnefndur fyr á 
þinginu). 

Séra Guðmundur Árnason (Tilnefndur fyr 
á þinginu). 

Mrs. Hannes Lindal. 

Séra Egill H. Fáfnis. 

Dr. Sig. Júl. Jóhannesson. 

Soffonias Thorkelsson. 

Sveinn Pálmason. 

Einar Páll Jónsson. 

Dr. Richard Beck. 

Séra Rúnólfur Marteinsson. 

Gísli Johnson. 

Hinn síðastnefndi skoraðist síðan undan 
kosningu í nefnd þessa. 

í Minjasafnsnefnd voru endurkosnir 
Bergþðr E. Johnson, Davíð Björnsson og 

S. W. Melsted. 

í nefnd til að safna þjððlegum fræðum 
voru kosnir: séra Sigurður Ólafsson. séra 
Guðm. Arnason, J. J. Bildfell, Árni Magn- 
ússon, séra Egill H. Fáfnis. 

Rithöfundasjððsnefnd var endurkosin 
með þeirri breyting að Gunnbjörn Stefáns- 
son skipar sæti séra Jakobs Jðnssonar. 

Otnefriingarnefnd var endurkosin og 
hana skipa: G. L. Jðhannsson, séra Egili 
H. Fáfnis, séra Guðmundur Árnason. 

Leifs styttu nefndin var endurkosin, og 
skipa hana: Ásm. P. Jðhannsson, séra 
Guðm. Ámason og Sveinn Thorvaldson. 

Var fundi stðan frestað til kl. 8 e. h. 




136 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


samkvæmt tillögu Ásmundar P. Jóhanns- 
sonar og Arnljótar Olsons. 

SJÖUNDI FUNDUR 

Klukkan laust eftir átta var siðasti 
þingfundur settur. Ritari las fundarbók 
síðasta fundar og var hún samþykt at- 
hugasemdalaust. Var þá fundarhlé uns 
skemtiskrá kvöldsins hefði farið fram, 
samkvæmt tillögu Ásmundar P. Jóhanns- 
sonar og S. S. Laxdal. Fór því næst 
fram fjölbreytt skemtiskrá undir stjórn 
forseta. Karlakór íslendinga í Winnipeg 
söng nokkur lög undir stjórn Ragnars H. 
Ragnar; Mrs. Irene Thorolfson spilaði á 
fiðlu, og Dr. Friðgeir ólason flutti erindl 
um “Stefnur og strauma 1 Islenzku þjóð- 
lífi.” Að lokinni skemtiskrá kynti skrifari 
ungfrú Mariu Markan, hina víðfrsegu ts- 
lenzku söngkonu, sem þá var nýkomin til 
bæjarins. Ávarpaði hún þingheim nokkr- 
um orðum. Skrifari lagði þá til, samkvæmt 
tiliögu framkvæmdarnefndar að þeir séra 


Rúnólfur Marteinsson og kafteinn Sigtrygg- 
ur Jónasson skyldu sæmdir heiðursfélaga- 
skírteini félagsins, hinum æðsta heiðri, sem 
félagið á yfir að ráða. Var tillagan studd 
af fráfaranda varaforseta, Gisla Jónssyni, og 
samþ. I einu hljóði. Forseti afhenti því næst 
séra Rúnólfi skirteini hans, en hann á- 
varpaði þingheim nokkrum vingjarnlegum 
orðum. Skrifari har fram tillögu um að 
fela framkvæmdarnefnd afgreiðslu þeirra 
mála er kynnu að hafa gleymst, eða vera 
ólokið á þingi þessu. Var það samþykt. 
Sömuleiðis var ritara heimilað með tillögu 
varaforseta, studdri af ýmsum að færa til 
bókár síðasta fundargjörning. Mælti for- 
seti þá nokkur uppörvunar og kveðjuorð 
til þingsins, og þakkaði þingmönnum ljúfa 
samvinnu. Lét hann svo sllta þingi með 
þvl að allir sungu þjóðsöngva Islands og 
Canada. Lýsti hann síðan hinu tuttugasta 
og öðru ársþingi pjóðræknisfélags íslend- 
inga I Vesturheimi slitið. 


Rlchard Beck, forseti VaJdimar J. Eylands, skrifari. 


Athugasemd 

Á blaðslðu 58 hér að framan er þetta sagt I sambandi við Rhodes- 
verðlaunin: “. . . hefir aðeins einn annar íslendingur hlotið þau hér I 
Canada . . . og enginn annara þjóða innflytjenda sonur, svo eg viti Síðan 
þetta var prentað, hefir gagnfróður maður, sem hefir alt þetta á fingrum 
sér, bent mér á, að einn NorðmannS sonur, einn þýskur Mennðníti og að 
minsta kosti þrír Gyðingar hafi hlotið þennan námsstyrk. Um Júðana 
verður varla sagt, að þeir eigi nokkurt eitt föðurland. peir eru allra 
landa fólk, og að sumra mannfræðinga áhti fult eins mikið trúflokkur 
eins og kynflokkur. En hvemig sem á þetta er litið, verður eigi með 
sanni sagt, að Islendingar séu vanskiftir' af þessum heiðri, þegar tekið 
er tillit til hlutfallstölu þeirra við aðrar innfluttar þjóðir hér I landi. 



AUGLÝSINGAR 


17 


Established 1897 — Incorporated 1912 

SVEINN THORVALDSON, M.B.E., President 

L. A. SIGURDSSON, M.D., Sec-Treas. 


Sigurdsson Thorvaldson 

GENERAL MERCHANTS 

Head Oífice: RIVERTON, MANITOBA, CANADA 
Branches: Arborg and Hnausa, Manitoba 


Builders' Supplies — Lumber Yards: Riverton & Arborg 


Wholesale Merchants — Cigars, Cigarettes, Tobacco, Con-. 
fectionery, Nut Bars, Home-knit Pure Wool Icelandic 
Socks and Mitts. Winter Caught Lake Winnipeg Fish. 


Agenls Imperial Oil Products 


We Write Fire and Auto Insurance 


Consult Our Managers Regarding Your Buying Problems 


“COMPLETE RETAIL SERVICE” 


Phones: Riverton exchange 1 — Arborg 1 — Hnausa 51-14 







18 


AUGLÝSINGAR 


Allir þjóðernislega sinnaðir 
íslendingar ættu að kaupa ís- 
lensku blöðin, og borga þau 
skilvíslega. Ef þau hætta að 
koma út deyr allur íslenskur 
félagsskapur vor á meðal. 


K A U P I Ð "LÖGBERG" 
$3.00 um árið 


1'L 

Columbia Press Ltd. 

695 SARGENT AVENUE 
Winnipeg 


ÍSLENDINGAR 

Réiiið við hag ísl. blaðanna. 
Kaupið þau. Lesið þau. 
Siandið í skilum við þau. 

Þau eru eini sambandsli8urinn á 
milli yðar hér á dreifingunni. Stærsta 
þjóðræknismál vort nú er a?5 sjá 
um a<5 vér verSum eigi án íslenskra 
bla8a. 

Kaupið, lesið og borgið 
HEIMSKRINGLU 

Elsta íslenska fréttablaðið 
í Vesturheimi 

Skrifið og sendið áskriftargjöld 
yðar til: 

The Viking Press 

Limiied 

853 SARGENT AVENUE 
Winnipeg 



Símið eftir 

CITY DAIRY 

VÖRUM 

• 

»7 647 


ÁRlÐANDI SPURNINGUM SVARAÐ 

SPYRJANDI: Er nauðsynlegt aS fá sérfræBing til að velja á sig gleraugu? 

SÉRPRÆÐINGURINN: Augnlæknir mun segja yður að helmings þægindi séu 
komin undir þvi að fá rétt gleraugu, en þau fást ekki af handahófi. Fyrst 
og fremst þurfa spangirnar að vera lagaðar eftir andliUnu og svo verða 
glerin að vera af réttri gerð. 

SPYRJANDI: Hvað oft þarf eg að skifta um gleraugu? 

SÉRFRÆÐINGURINN: Eftir þörfum, vanalegast á hverjum tveggja ára fresti. 
Á hverjum tveimur árum breytist sjáaldrið og þarf þá ný gleraugu. Réttast 
er að láta mæla sjónina á hverjum tveggja ára fresti. 

ROBERT S. RAMSAY, Guild Optician 

MEDICAL ARTS BITILDING - WINNIPEG 






























FÉLAGATAL 1941 


19 


Gu8m. J. Jónasson 
Magnús Jónasson 
Kristján Kristjánsson 
Kristján G. Kristjánsson 
Thora Kristjánsson 
Helgi Laxdal 
Sigmundur L<axdal 

G. A. Leifur 
Sveinn Northfield 
J. H. Norman 
Alli Magnússon 
Stefán Melsted 
Haraldur ólafsson 
S. F. ólafsson 

B. F. Olgeirsson 
Tryggvi Paulson 
Bjarni Pétursson 
Joe Peterson 
Oskar Peterson' 

Helgi Reykdal 
Rev. H. Sigmar 

H. B. SigurSsson 

Mrs. Kristjana SigúrSsson 


W. M. SigurSsson 
Fred Snowfield 
Magnús Snowfield 
J. S. Snydal 
Björn Stefánsson 
M. A. Thorfinnsson 
Hjalti B. Thorfinnsson 
Snorri M. Thorfinnsson 
Th. Thorfinnsson 
T. S. Thorfinnsson 
Rev. N. S. Thorlaksson 
Gamalíel Thorleifsson 
Próf. Thomas Thorleifsson 
O. K. Thorsteinsson 
B. S. Thorvardsson, 

T. M. Thorsteinsson 

“Esjan” 

Árborg. Man. 

Björn G. Anderson 
Mrs. Gunnar Alexanderson 
Miss Hildur Árnason 


Einar Benjamínsson 
Eiríkurl Bjarnason 
Mrs. Solveig Bjarnason 
Björn Björnsson 
Mrs. Björn Bjarnason 
Miss Jóna María Björnson 
Dr. S. E. Björnson 
Mrs. S. E. Björnson 
T. O. Björnson 
Mrs. Dísa Brandson 
Einar Einarsson 
Tímoteus Böövarsson 
G. O. Einarsson 
G. S. Einarsson 
Gunnar Einarsson 
K. O. Einarsson 
Mrs. Disa Eirlksson 
Elías Elíasson 
SigurtSur Finnson 
Thor Fjeldsted 
Kristm. N. S. Friöfinnson 
Thorarinn Gislason 
Elli Guðmundson 



Long Distance 
Hauling 

To and From 


MOVING 


Furniture, PSanos, Etc. 

A Complete Moving Service 

PHONE 


VARIOUS 

POINTS 


OUR CHARGES 
ARE MODERATE 


42*844 


■ . * mtásmm 

BIGGAR BROS. 

425 Gertrude Ave. 









20 


AUGLÝSINGAR 



Volunteer Pocahontas Coal 

Elkhorn 
Briquettes 
Alberta Coals 
Saskatchewan Lignite 

JllBILEE COAL 

COMPANY LIMITED 

CORYDON AND OSBORNE 

Telephone 42 871 








FÉLAGATAL 1941 


21 


GutSm. S. GutSmundson 


GuSni Sigvaldason 

W. Ólafsson 

Jón Gunnarsson 


V. Sigvaldason 

Mrs. Paulina Sigurðsson 

Gunnlaugur Hðlm 


Guðjón Stefánsson 

Miss Petrina Sigurðsson 

Lúlll Hólm 


Páll Stefánsson 

Jónatan Thomasson 

E. G. Ingaldson 


Sigurður Stefánsson 

Thomas Thomasson 

BötSvar H. Jakobssori 


Sveinn Sveinsson 

Valdimar S. Thorláksson 

Helgi B. Jakobsson 


Gunnar Sæmundsson 

“Iðunn” 

Sigmundur Jóhannson 


Jóhann Sæmundsson 

Valdl Jóhannesson 


Þóra Vigfússon 

Leslie, Sask. 

Baldvin Jónsson 


Sigurður VopnfjörS 

Mrs. Stefán Anderson 

Mrs. Andrea Johnson 



Helgi Árnason 

Miss Sella Johnson 


“fsland” 

Jón Árnason 

Jónas J. Jónasson 


Rósmundur Árnason 

Marteinn M. Jónasson 


Brown, Man. 

Vigfús Árnason 

Thor Lífman 


Óli Björnsson 

Björn Axfjörð 

Jakoto F. Lindal 


J. J. Giilis 

Bergþðr Björnsson 

Mrs. Gu8rún Magnússon 


Ragnar Gillis 

Skúli Björnsson 

Mrs. Kristiana Magnússon 


Andy Gíslason 

Bjarni DavíSsson 

Gestur Oddleifsson 


J. M. Gíslason 

Kristján Erlendson 

Sr. Sigur8ur Ólafsson 


Lárus Gíslason 

Andrés Eyjólfson 

Haraldur Pálsson 


Th. J. Gíslason 

Gabríel Gabrielsson 

Vilhelm Pálsson 


Mrs. Th. J. Gíslason 

Jón GutSmundson 

Thorgrímur Pálsson 


Leonard Helgason 

Páll Guðmundsson 

B. M. Paulson 


Jóhannes H. HúnfjörS 

Þorsteinn Guðmundsson 

Mrs. Aldís Pétursson 


J. J. HúnfjörS 

Mrs. T. Halldórsson 

Franklin Pétursson 


Halldór Johnson 

Jón Hallson 

Guímundur Pétursson 


J. B. Johnson 

Stefán Helgason 

Jðhannes Pétursson 


Mrs. J. B. Johnson 

Mrs. Jón Janusson 

Mrs. Emma von Renesse 


Sæunn Kristjánsson 

Jón Jóhannesson 

Svani Sigfússon 


Óli Lindal 

Jón Jóhannsson 

S. A. SigurSson 


Mrs. J. F. Gíslason 

Páll Magnússon 

Bjarni Sigvaldason 


i. M. Ólafsson 

Jón Magnússon 

Björn I. Sigvaldason 


Sigurður Ólafsson 

N. A. Narfason 

“pú þarft ekki að hugsa 

þig lengi um hvar þú átt að 

kaupa mjólk, ef þú vilt 

fá þá bestu sem völ 

er 

á,” sagði kona ein er kaupir 

mjólk I stórum stíl, og 

bætir viS: “E’g hefi 

reynt mjólk frá öllum mjólkursölunum, en hún er lang 

best hjá—- 




MODERN DAIRIES 

1 þeir selja rjóma 

og smjör. Reyndu þá og vittu hvernig fer.” 


í 

VÍodernDairies 

1_ LIMITF.n ___/ 

SÍMI 201 101 



ST. BONIFACE. MAN. 


GENERAL SASH DOOR & MFG. 

GO. LIMITED 



VERKSMIÐJUEIGENDUR 


l'nninn 

borðviður, gluggar, hurðir, úr 

harð- eða 

lin-við, 

listar verslunarborð, skápar 

og hillur. 

Skrifstofa og verksmiSja: 215 HENRY AVE., WINNIPEG við Maln St. 



SfMI 26 951 







22 


AUGLÝSINGAR 


ZL &>. IBarbal 

OTFARARSTOFA 

Stofnuð 1894 


TALSÍMAR 
86 607 og 86 608 


Winnipeg, Manitoba 






FÉLAGÁTAL 1941 


23 


Fred Nordal 
S. G. Nordal 
Ellert ólafsson 
Jón Ólafsson 
Stefán ólafsson 
Valdimar Pálsson 
Mrs. Anna Sigbjörnsson 
Sigbjörn Sigbjörnsson 
Jóhann Sigbjörnsson 
Grímur SigurÖsson 
H. G. Sigurtisson 

G. Stefánsson 
Gutimundur Stefánsson 

H. Thorsteinsson 

“Frón” 

Winnlpeg, Man. 

Stefán Abrahamsson 
Mrs. S. Árnason - 
Jochum Ásgeirsson 
Jón Ásgeirsson 
Mra. Oddný Ásgeirsson 
Dr. Kristján Austman 
Mrs. Kr. Austman 
Dr. Kristján Backman 
Mrs. Kristján Backman 
Mrs. Salome' Backman 
Gunnar Baldvinsson 
Arinbjörn S. Bardal 
Mrs. Nanna Bauer 
Jóhann Beck 


Mrs. Vigffisína Beck 
S. Benjamlnsson 
Rafnkell Bergson 
GIsli Bergvinsson 
Þorkell Bergvinsson 
J. J. Blldfell 
GuÖm. M. Bjarnason 
H. Bjarnason 
Mrs. Ingibj. Bjarnason 
Ólafur Bjarnason 
P. K. Bjarnason 
SiguriSur Bjarnason 
Andrés J. Björnsson 
DavíS Björnsson 
ivar Björnsson 
Mrs. Lárus Björnsson 
Mrs. A. I. Blöndal 
Magnús Brandson 
Gunnar Brynjólfsson 
Mrs. Ingibjörg Butler 
Mrs. Anna Cameron 
Miss FriÖmunde Christie 
Sigurjón Christopherson 
Hjálmur Daníelsson 
Mrs. Hólmfr. Daníelsson 
Mrs. Ragnh. Davíösson 
Mrs. S. W. Edinger 
Árni Eggertson 
Árni G. Eggertson 
Mrs. Guðlaug Eggertson 
Jón Einarsson 
Stefán Einarsson 


Guðm. Eiríksson 

Mrs. Guðm. Eiríksson 

Sigurður Einarsson 

Mrs. Jóhanna Ellis 

Leifur Ellison 

Gunnar Erlendson 

Mrs. Kr. Erlendson 

Miss V. Eyjólfsson 

Guðm. E. Eyford 

G. Finnbogason 

Mrs. St. Finnbogason 

Bjami Finnson 

Mrs. G. Gillies 

Mrs. A. Gislason 

Mrs. Hallbera Gtslason 

Hjálmar Gíslason 

Mrs. Sveinbj. Gíslason 

Mrs. G. Goodman 

Mrs. Jóna Goodman 

Mrs. Sesselja Gottskálkson 

Ásgeir Guðjohnsen 

Gunnar Guðmundsson 

Jón G. Gunnarsson 

Mrs. Guðr. Gunnlaugssson 

Miss Elín Hall 

Miss Anna Halldórsson 

Mrs, Anna Halldðrsson 

Halldór Halldórsson 

Siggi Halldórsson 

Mrs. Ásta Hallson 

Páll Hallson 

Kristján Hannesson 


ROYAL DAIRY 

WALTER VAN WALLEGHAM Winnipeg, Man. 

EVERYONE KNOWS THE REPUTATION ICELANDERS HAVE FOR 
MAKING WONDERFUL COFFEE 

SUCH COFFEE DESERVES THE FINEST CREAM 

ROYAL DAIRY CREAM 

“THE COFFEE CREAM THAT WHIPS” 

PHONE 45908 808 CAMBRIDGE ST. 


^Vou Want Siyle but you must 
have COMFORT! 

FOR BOTH — SHOP AT 

Macdonald 

SHOE STORE LTD. 

492-4 MAIN ST., WINNIPEG “You Are As Young As Your Feet” 






24 


AUGLÝSINGAR 


Dr. B. J. Brandson 

216—220 Medical Arts Bldg. 
vi<5 Graham og Kennedy St. 

Simi 21234 — Skrifst. tímar: 3-4 e.h. 

Heimili: 214 Waverley St. 

Sími: 403 288 

WINNIPE'G — MANITOBA 


Dr. P. H. T. Thorlakson 

205 Medical Arts Bldg. 

við Graham og Kennedy St. - 
Símar 21 213 og 21 144 

Heimasími 62 200 

WINNIPEG - MANTTOBA 


Dr. M. B. Halldórsson 

401 Boyd Bldg. 
Skrifstofusími 23 674 

Stundar sérstaklega lungnasjúkdóma. 

Er a'S finna á skrifstofu 
kl. 10—12 f.h. og 2—5 e.h. 

Heimili 46 Alloway Av.e. 

Talsími 33 158 


- DR. A. BLONDAL 

602 MEDICAD ARTS BLDG. 
Talsími 22 296 

Stundar sérstaklega kvensjflkdóma 
og barnasjúkdóma. 

Að hitta kl. 10-12 f. h. ogl 3-5 e. h. 

108 Chataway Blvd. Sími 61 023 




DR. E. JOHNSON 


DR. K. 1. JOHNSON 



Iyufja- og skurðlœknir 

EVELINE ST. 



Sími 26 


CENTRE STREET 



Talsími 37 

SELKIRK - MANITOBA 


GIMLI - MANITOBA 




Dr. L. A. Sigurdsson 


Dr. A. B. Ingimundson 

109 MEDICAL ARTS BLDG. 


Tannlæknir 

Office Hours: 4 p.m. — 6 p.m. 


GIMLI - MANITOBA 

and by appointment 





Einnig að hitta i Riverton. 

Office Ph. 87 293 Res. Ph. 72 409 


Semjið um viðtalstíma. 



S. E. Bjornson, M.D. 


A. V. JOHNSON, D.D.S. 

PHVSICIAN AND SURGEON 


Tannlœknir 



J3ími: SkrifstQfan 8 8 124 



Heima 27 702 


PHONE 58 40 - ARBORG, MAN. 


506 Somerset Bldg'., Winnipeg 





















FÉLAGATAL 1941 


25 


Karl Hanson 

Miss Sigrún Johnson 

Magnús Magnússon 

Stefán Hanson 

Slmon Johnson 

Magnús E. Magnússon 

Thorleifur Hanson 

porl. Johnson 

Ólafur Magnússon 

Einar Haralds 

pðrdls Johnson 

Miss Steinunn Magnússon 

Mrs. Oddný Helgason 

Karl Jðnasson 

Jðn Markússon 

Mrs. Jóhanna Hðlm 

Snorri Jðnasson 

Mrs. Helgi Marteinsson 

Mrs. Guðm. Ingjaldsson 

Mrs. Snorri Jónasson 

Mrs. Ingunn Marteinsson 

MIss Sigríður Jakobsson 

Jón Jðnatansson 

Loftur Matthews 

Steindór Jakobsson 

Mrs. Jón Jðnatansson 

Mrs. Guðr. Mýrman 

Á. P. Jðhannsson 

Eriðrik Kristjánsson 

Mrs. S. Nordal 

Mrs. Á. P. Jðhannsson 

Miss Hlaðg. Kristjánsson 

Mrs. Sigurður Oddleifsson 

Gunnlaugur Jðhannsson 

Jakob E. Kristjánsson 

Mrs. Ásta Oddson 

Mrs. Guðr. Jðhannsson 

Mrs. J. E. Kristjánsson 

Miss K. Oddson 

Grettir L. Jðhannsson 

Lú'ðvík Kristjánsson 

Mrs. Sesselja Oddson 

K. W. Jóhannson 

Kristján Kristjánsson 

Valgerður Oddson 

Stefán Jðhannsson 

S. B. Kristjánsson 

Mrs. Anna ólafsson 

Mrs. J. Jðhannesson 

H. V. Lárusson 

Mrs. Áslaug ólafsson 

Alex. Johnson 

Guðmann Levy 

Jón Ólafsson 

Mrs. Alex. Johnson 

Mrs. Margrét Levy 

Mrs. Th. Ólafsson 

Miss Anna Johnson 

Hannes J. Lindal 

Tryggvi J. Oleson 

B. E. Johnson 

Mrs. Hannes J. Lindal 

Mrs. Vilborg Oliver 

Mrs. B. E. Johnson 

Lýður S. Lindal 

A. B. Olson 

Björg Johnson 

Mrs. Una Th. Lindal 

N. Otteson 

Einar P. Jðnsson 

Mrs. Svava S. Lindal 

Sveinn Pálmason 

Mrs. Einar P. Jðnsson 

W. J. Lindal, K.C. 

P S. Pálsson 

GIsli Jðnsson 

Mrs. J. McAfee 

Mrs. P. S. Pálsson 

Mrs. Guðrún Johnson 

Agnar Magnússon 

Miss Margrét Pálsson 

Mrs. Helga Johnson 

Ari G. Magnússon 

Miss Stefanía Pálsson 

Mrs. Henrietta Johnson 

Böðvar Magnússon 

Sigfús Pálsson 

Helgi Johnson 

Guðmundur Magnússon 

Mrs. A. Paulson 

K. H. Johnson 

Jðhann Magnússon 

Hannes Petursson 

Magnús Johnson 

Jón Magnússon 

Jóh. K. Petursson 

Oddfrlður Johnson 

Mrs. Jón Magnússon 

Mrs. Jðhanna Pétursson 

Ný Klunnindi fyrir húseigendur 

ALT TIMBUR TIL HEIMILIS BYGGINGA 

Upplýsingar 

V 

um verð á öllu byggingar-efni ef beiðst er 

The EMPIRE SASH & DOOR 


COMPANY, LIMITED 

Henry & Argyle Sls., Winnipeg, 

Man. 


Sími 95 551 








AUGLÝSINGAR 


Fyrir $7.50 

getið þér leigt 25-sæta farartæki (Bus) til 
að flytja yður og vini yðar að heiman og 
heim hvert sem er innan Winnipeg — hinnar 
stærri. Lengri ferðir og stærri vagnar á til- 
tölulega jafn sanngjörnu verði. 

Símið þessu viðvíkjandi 904 202 


WIMMIPEC ELECTRIC 
COMPAMY 







FÉLAGATAL 1941 


27 


ólafur Petursson 
Sr. Phlllp Petursson 
Mrs. Hólmfr. Petursson 
Mlss Margrít Petursson 
ólafur Petursson 
Pétur Jónos Petursson 
Thorv. Petursson 
Ragnar H. Ragnar 
Jðhann Sigmundsson 
Mrs. Jðhann Sigmundsson 
Mrs. BárBur Sigurðsson 
Eiríkur H. Sigurösson 
Mrs. Jðdís Sigurðsson 
Miss GuBbj. SigurBsson 
GuCm. Sigurðsson 
Mrs. Guðrún Sigurðsson 
Halldór Sigurðsson 
Kristján Sigurðsson 
Mrs. Sigriður Sigurðsson 
Mrs. Sigurþðr Sigurðsson 
Hreiðar Skaftfeld 
Magnús Skaftfeld 
Dr. A. N. Sommervilje 
BJörn Stefánsson 
Guðm. A. Stefánsson 
Gunnbjörn Stefánsson 
Ingi Stefánsson 
Ragnar A. Stefánsson 
Mrs. Rannveig K. 

Stefánsson 
Guðm. Strandberg 
Eyjðlfur Sveinsson 
Hans Sveinsson 
Mrs. Hans Sveinsson 


Mrs. Ovida Sveinsson 
J. J. Swanson 
Mrs. S. Söivason 
Einar Thompson 
Miss Solveig Thompson 
Eirikur Thorbergsson 
Guðm. Thordarson 
Mrs. Thorg. Thordarson 
Páll Thorgrímsson 
Fred Thorkelsson 
Soffonias Thorkelsson 
Mrs. Jðhanna Thorkelsson 
Sigurjðn Thorkelsson 
Carl Thorláksson 
Mrs. Hlaðg. L. Thorlálcsson 
Mrs. Inga Thorláksson 
Dr. P. H. Thorlakson 
J. B. Thorleifsson 
Bjarni Thorsteinsson 
Mrs. Guðr. Thorsteinsson 
Mrs. S. Thorsteinsson 
Mrs. p. p. porsteinsson 
Th. Thorsteinsson 
Vigfús Thorsteinsson 
Örn Thorsteinsson 
Jðnas Thorvardarson 
Mrs. S. Vigfússon 
J. J. Vopni 

“ísafold” 

Rlverton, Man. 

Heiðursfélagi: 

Guttormur J. Guttormsson 


Félagar: 

Eysteinn Árnason 
Mrs. Anna Árnason 
Mra. Helga Árnason 
F. V. Benedictson 
Mrs. Kristín S. Benedictson 
Árni Brandson 
GIsli Einarsson 
Magnús Einat-sson 
Miss Svava Einarsson 
Marino Elíasson 
Mrs. Laura Eyjólfsson 
Mrs. E. T. Frederickson 
Miss Liliie Eyjólfson 
Mrs. Sigrún Gíslason 
Mrs. G. J. Guttormsson 
Thorleifur Hallgrímsson 
Magnús E. Johnson 
Ingólfur Jóhannson 
ólafur Jónasson 
Jðn Jðnsson 
Miss Anna Lárusson 
Séra Eyjðlfur J. Melan 
Mrs. Ólavía Melan 
Gestur Pálsson 
Leifur Pálsson 
Friðflnnur Sigurðsson 

F. P. Sigurðsson 
GIsli 'Sigmundson 

G. Sigur'Sson 
Mrs. G. Sigurðson 
Kristján Sigurðsson 
Mrs. Indiana Sigurðson 
Jðn Sigvaldason 











28 


AUGLÝSINGAR 


SARGENTPHARMACY 

Sargent o g Toronto — Sími 23 453 

og 

Harman's Drug Store 
Limited 

Portage og Sherbrook■— Sími 34 561 
Tvær búSir undir sömu forstöðu 
K. O. Ilarman R. L. Harman 


ROBERTS & WHITE 
Ltd. 

Lyfjabúðin i nágrenninu 

Sargent og Sherbrook 
Sími 25 057 

Hin fullkomnasta lyfjabúða 
afgreiðsla. 


ROBERT BLACK, M.D. 


Sherbrook Pharmacy 

Augna. Eyrna- Nef- og Kverka- 
Læknir 


691 BRODWAY & SHERBROOK 

Slírifstofutimar 2—5.30 e. h. 


Winnipeg, Man. 

Skrifstofusími 22 251 



216 Medical Arts Bldg. Winnipeg 


Phone 34 418 — We Deliver 

Hl -- - 


Harry Gordon Grieve, M.D. 

D.O.M.S.; R.C.P. & S. (Eng.); 
D.L.O.; R.C.P. & S. (Eng.) 

Eye, Ear, Nose and Throat 

404 MEDICAL ARTS BLDG. 
Winnipeg, Man. 

Phone 24 494 


Dr. S. J. Jóhannesson 


J. G. SNIDAL, L.G.S. 

215 RUBY ST. 


Tannlæknir 



• 

Talsími 30 877 


617 SOMERSET BLOCK 

Viðtalstimi kl. 3—5 e. h. 


Winnipeg 


E. G. EIRÍKSSON 

Lyfsalí 

Elsta og þektasta lyfjabúðin 
í Dakota-bygðinni 

CAVALIER, N. D. 


D. G. ROSS 

B.A.. M.D., C.M. 

Líkskoðunar-læknir innan Manitoba. 

Skrifstofa á, heimilinu við hornið á. 
CHRISTIE AVE. og EVELINE ST. 
SELKIRK, MAN. 

Simi 28 


Drs. H. R.& H. W.Tweed 

Tannlœknar 

406-8 Toronto Geneiral Trusts Bldg. 

Cor. Portage Ave. og Smith St. 
Sími 26 545 Winnipeg, Man. 

Að hitta i Árborg, Man. 















FÉLAGATAL 1941 


29 


Mrs. Margrét Thorbergsoi) 
Sv. Thorvaldson, M.B.E. 
Mrs. Kristín Thorvaldson 
Sveinþór Thorváldson 
Gestur S. Vidal. 

Börn og unglingar: 
Katrín Árnason 
Maria Baldvinssoti 
Evelyn Eyjólfson 
A. G. Iris Predrickson 

F. V. Fredrickson 
Jónas Melan 
Jóhn Jóhannesson 
Kristján Jóhannesson 
Elma Johnson 
Lawrence Johnson 
Guörún Johnson 
Elín SigurSsson 
Helgi Sigurðsson. 

Irene Thorvaldson 
Violet Thorvaldson 

“Snæfell” . 
Churchbridgc, Sask. 
Magnús Bjarnason 
séra S. S. Christopherson 
Konráð Eyjólfsson 
Jóhannes Einarson 
Jón Gíslason 
Mrs. Grða Gunnarson 
ólafur Gunnarson 

G. F. Glslason 

Mrs. Kristín Hinrikson 


Eyjólfur Hinrikson 
Björn Hinrikson 
G. C. Helgason 
Kristján Johnson 
G. J. Markússon 
Harry Marvin 
Kristln Oddson 
Thorleifur Péturson 
Einar Sigurðson 

“Brúin” 
Selkirk, Man. 

Jón Anderson 
Bjarni Árnason 
Mrs. Thora Austman 
Miss Dóra Benson 
Kristján Bessason 
Þórtiur Bjarnason 
Bjarni Dalman 
Norman Dalman 
Mrs. Ásta Eirlksson 
Mrs. Guðrún Finnson 
GutSjón Friðriksson 
BJörn Gilbertson 
Mrs. Br. Guðbrandson 
Kristinn Goodman 
Páll Goodman 
Mrs. Sigrlöur Goodman 
Mrs. Ingveldur J. Henry 
E. J. Hinríksson 
Magnús Hjörleifsson 
Sigurður Indriöason 


Jón Ingjaldson 
Mrs. Guðrún ísfeld 
Miss Halld. Jóhannesson 
Olgeir Jóhannesson 
Gestur Jóhannsson 
Ingi C. Jóhannsson 
Stefán Jóhannsson 
Mrs. G. M. Johnson 
Hinrik Johnson 
Mrs. Sigurbjörg Johnson 
Mrs. Vigdls Johnson 
Klemens Jónasson 
Tryggvi Jónasson 
Einar Magnússon 
Mrs. Emma Magnússon 
Páll Magnússon 
Mrs. Rakel Maxon 
Mrs. Ingibjörg Oddson 
Jón ólafsson 
Mrs. Kristín ólafsson 
ólafur ólafsson 
Séra Sigurtiur ólafsson 
Mrs. Thora Oliver 
Kristján Pálsson 
Jóhann Pétursson 
Árni SigurtSson 
Jón Siguröson 
Sveinn Skaftfeld 
Bjarni Skagfjörð 
Mrs. Jafeta SkagfjörtS 
Jón Skárdal 
Mrs. GutSrún Stefánsson 
Mrs. S. G. Stefánsson 


TLEPHONE 5&514 RESIDENCE 46 308 

QUOTATIONS AND ESTIMATES GIVEN FREE 

Fonseca Sheet Metal & Roofing Co. 

Established 1900 

ROOFING AND SHEET METAL CONTRACTORS 


ROOFING, WATERPROOFING AND INSULATION 
ROOFING REPAIRS 

GRAVEL, ASPHALT AND BONDED ROOFS 
MASTTC FLOORING, TILE FLOORING AND NEW TYPE 
BRICK SIDINGS FOR HOUSES 

• 

Office and Works: 257 RIVERTON AVENUE 
Winnipeg, Man. 





Vernd Samfara Ai’ði - Sparisjóður Samfara Tryggingu - Vernd Samfara Arði - Sparisjóður Samfara Tryggingu 


30 


AU GLÝSING AR 


Vernd Samfara Arði - Sparisjóður Samfara Tryggingu - Vemd Samfara Arði 


VÉR BORGUM REIKNINGANA 



þegar þér hœttið starfi 

Þér skuluð ákveða nú á hvaða aldri 
þér ætlið að hætta að vinna, hvert það 
er þe.gar þér- eruð 55, 60 eða 65. Til- 
takið upphæðina, sem þér þurfið að 
hafa á þeim aldri til þess að geta notið 
lífsins. Semjið svo við Great-West 
Life að senda yður mánaðarlega pen- 
ingaávisun fyrir þeirri upphæð. Meiri- 
hluti manna hefir engar tekjur um 
sextugs aldur. En þér getið verið 
sjálfstæður. Þér getið sett yður niður 
og tekið lífinu rólega, ef þér tryggið 
framtíð yðar með Great-West Life 
eftirlauna greiðslu. 


Þetta fyrirkomulag veitir yður hærri inntektir á ári hverju 
fyrir minni peninga, en nokkurt annað sparisjóðs fyrirkomu- 
lag. Það tryggir yður fastar árstekjur eins.lœngi og þér lifið. 
En í því falli að dauða yðar beri að höndum, áður en ársborg- 
anirnar byrja, þá fá erfingjar yðar, greitt í peningum, það 
sem þér hafið þegar lagt fyrir. Giftir menn geta gert þessa 
ráðstöfun sameiginlega fyrir sig og konu sína, svo að hvort 
þeirra sem lengur lifir fái þessar tekjur áfram. 


BJARNI ÖALMAN 

Umboðsmaður 
SELKIRK, MANITOBA 

the GREAT-WEST life 

ASSURANCEcompany 

HEAD OFFICE * - - WINNIPEC 


Vernd Samfara Arði 


Sparisjóður Samfara Tryggingu 


Vemd Samfara Arði 


Vernd Samfara Arði - Sparisjóður Samfara Tryggingu - Vemd Samfara Arði - Sparisjóður Samfara Tryggtngu 



FÉLAGATAL 1941 


31 


S. J. Stefánsson 
Ágúst Sœmundson 
Oddur Sveinsson 
Mrs. Ingibjörg Thordarson 
Theodór Thordarson 
Mre. Björg Thorsteinsson 
Th. S. Thorsteinsson 
W. P. Thorsteinsson 
Walter Waiterson, Sr. 

Jón Vogen 

‘Fjallkonan” 
Wynyard, Sask. 

S. S. Anderson 
B. Arngrímsson 
Jón Arngrímsson 
ÞórÖur Ásgeirsson 
H. J. AustfjörÖ 
Hallgrimur Axdaí 
Mrs. Jóna Axdal 
H. J. Bardal 
Thórhallur Bárdal 
Gfsli Benediktsson 
Steini Bergman 
B. Bjarnason 
Mrs. Guðrún E. Björnsson 
Sigga Björnson 
Guðmundur Egilsson 


Kristinn Eyjólfeson 
Jens Elíasson 
Th. Gauti 
Mrs. Th. Gauti 
Gísli Gillis 

Gunnlaugur Gislason 
Mrs. Halldóra Gíslason 
Valdimar Gíslason 
Mre. G. Goodman 
Sigtryggur Goodman 
G. O. Gunnarson 
C. H. Grímsson 
Gísli Guðjónsson 
A. Guðmundsson 
G. F. GuSmundsson 
Finnbogi GuSmundsson 
Steinþór Gunnlaugsson 
Ástvaldur S. Hall 
Mrs. Andrés Helgason 
Hosias Hosiasson 
Magnúe Ingimarsson 
Gunnar Jóhannsson 
Jón Jóhannsson 
Barney Johneon 
Finnbogi Johnson 
Sigurður Johnson 
Valdi Johnson 
Axel Jónasson 
Kristján Jónasson 


Magnús Jónasson 
Mrs. Albína Jóelsson 
Ingi Magnúeson 
Fríða Pálsson 
M. J. Skagfell 
óiafur Stefánsson 
Fred Thorfinnsson 

The Junior Icelandic 
Beague 

1941 Membership 

Mrs. Einar Árnason 
Miss Helga Árnason 
Miss Anna Andereon 
Mrs. Ena Anderson 
Miss Nína Anderson 
Jochum Ásgeirsson 
Mrs. J. Ásgeirsson 
Geo. Asgeirsson 
Miss Edna Ásgeirsson 
E. Baldwinson 
Miss Olga Benson 
Miss Lily Bergson 
Gísli Borgford 
Miss Lara Borgford 
A. G. Bardal 
Mrs. A. G. Bardal 
Miss Emily Bardal 


THE TRUSTS AND GUARANTEE COMPANY LIMITED 

EXECUTORS, ADMINISTRATORS, AGENTS 
TRUSTEES IN ANY CAPACITY 

UNION TRUST BUILDING - WINNIPEG, MAN. 


HOOKERS LUMBER YARD 

SELKIRK, MAN. 

ALL LUMBER AND BUILDING MATERIAL 
COAL, COKE AND FUEL WOOD 

PHONE 74 — THE LUMBER NUMBER 


ARMSTRONG 

GIMLI FISHERIES LTD. 

807 GREAT WEST PERMANENT BLDG. 


Winnipeg, Man. 


THORI ELLISON, 

C. E. FINLEY, 

Gimli, Man. 

Manager 

District Representative. 


DANGERFIELD HOTELS 

“Aglow with Friendliness” 

LELAND HOTEL 

McLAREN HOTEL 

CLARENDON HOTEL 

JAS. D ANGERFIELD WINNIPEG, MAN. FRED DANGERFIELD 









32 


AUGLÝSINGAR 


H ACl? THEATRE 

9 £l Phone 23 569 
SARGENT AND ARLINGTON 
J. W. HOBMAN, Manager 

• • • 

WONDERLAND K 

SARGENT AND SHERBROOK 
S. H. LARSON, Manager 


E. F. STEPHENSON B. BALDWIN 

The Consolidated Plate Glass (Western) Ltd. 

Bíl-gler, spegil-gler og alls konar 
önnur gler ler þarf til húsabygginga 

SÍMI 37 077 373-5 BALMORAL ST. 

FAIRFIELD & SONS LIMITED 

WOLLEN MILLS 

Búa til alullar teppi, alullarband, alullar sokka og innisloppa. 
Sendið eftir ókeypis verðskrá. — Við kaupum sauðull. 

Sendið hana til vor. — Bestá verð. 

Fairfield & Sons Limited 

468 PORTAGE AVE., Winnipeg SfMI 73 343 









Miss Sybil Benjaminson 
Miss Inga Benjaminson 
Johann Bjarnason 
Miss Sigurlaug Breckman 
Mrs. E. Couch 
Paul Clemens 
-Mrs. P. Clemens 
Hjalmur Danieison 
Mrs. H. Danielson 
Baldur Danieison 
Arni G. Eggertson 
Mrs. A. G. Eggertson 
Miss Helga Eggertson 
Miss Elln Eggertson 
Miiss GuíSrún Eggeftson 
Miss Margaret Einarson 
Miss Stefania Eydal 
Gunnar Erlendson 
Miss Kay Ellice 
Miss Thelma Erickson 
Gissur Elíasson 
Thos. Finnbogason 
B. FreymótSson 


FÉLAGATAL 1941 


Miss Dora Goodman 
Miss Jona Goodman 
Miss Doris Goodman 
Miss Ruth Goodman 
Miss Caroline Gunnarson 
Sigfus Gillis 
Miss Kay Gauti 
Th. Guðmundson 
Mrs. Th. GuSmundson 
Miss Mattie Halldorson 
Miss Emily Halderson 
Miss Helen Halldorson 
Hugh. L. Hanneson 
Mrs. Hugh L. Hanneson 

F. L. Hanson 
Mrs. F. L. Hanson 
Miss Margret Hjaltason 

G. L. Johannson 
Mrs. G. L. Johannson 
Harold Johnson 

Miss Anna Johnson 
Miss Steina Johnson 
Miss Loa Jonasson 


33 


Jonas Jonasson 
Steindðr Jakobson 
Mrs. S. Jakobson 
S. Jakobson, Jr. 

G. F. Jonasson 
Mrs. G. F. Jonasson 
W. Johannson 

Mrs. W. Johannson 
Grímur Johannesson 
Mrs. G. Johannesson 

H. J. Lindal 
Mrs. H. J. Llndal 
Miss Violet Lindal 
Miss María Markan 
Miss Jórunn Magnússon 
Dr. F. Olafson 

Mrs. F. Olafson 
Rev. P. M. Petursson 
Miss Margret Petursson 
Thor Petursson 
O. Bjorn Petursson 
Mrs. O. B. Petursson 
Miss Elsie Petursson 


S. E. JOHNSON 

PLUMBING AND HEATING — JOBBING A SPECIALTY 
REASONABLE RATES 

641 SARGENT AVE., WINNIPEG, MAN. 

TELEPHONE 22 191 - - - - - RESIDENCE 29 53S 


LANPFRÆG 

PENINGAVERSLUN 

Með tilstyrk tðlf deilda, frá Halifax 
til Vancouver, bjóðumst vér til að 
setja peninga yðar I veltu hvar sem 
er I Canada. Stöðugt samband I milli 
deildanna gjörir oss auðvelt að skýra 
fyrir viðskiftendum vorum horfurnar 
á hverjum stað fyrir sig. Hagstofa 
vor hefir bestu skilyrði til að rann- 
saka og yfirfara öll peningaveltu til- 
boð. 

Félag vort veitir hverjum einstakl- 
ingi eða félagsstofnun innan Canada 
allar nauðsynlegar upplýsingar um 
fjársýslu, lán og endurián. 


NESBITT, THOMSON 

& COMPANY, LIMITED 

603-4 ELECTRIC RAILWAY 
CHAMBERS, WINNIPEG 


For Besl Results Use . . . 

Johnson’s Wax 

and GlO-Coat 

Also Manufacturers of 

JOHNSON'S ARTISTIC 
WOOD FINISHES 

S. C. Johnson & Son 

Limited 

BRANTFORD, CANADA 

Branches: 

Winnipeg, Montreal, 
Vancouver, Toronto, 
Halifax 







34 


AU GLÝSING AR 


H. A. BERGMAN, K.C. 

íslcnskur lögfrœðingur 

Skrifst.: Room 811 McArthur Bldg. 
Portage Ave. 

P. O. Box 1656 

Sími 95 052 



Hon. J. T. Thorson, K.C. 

Islenskur lögfrœðingur 

Parker, Smiih & Parker 

Barristers 

CANADIAN BANK OF COMMBRCE 
CHAMBERS 
WINNIPEG 


Hannes Pétursson 

OG 

Ölafur Pétursson 

Fjársýslumenn og fasteignasalar 

G08 Toronto General Trusts Bldg. 
Portage Ave., Winnipeg 
Talsími 23 631 


J. J. Swanson & Co. Ltd. 

Realtors 

308 Avenue Bldg., Winnipeg 

Fasteignasalar, Leigja hús, Útvega 
peningalán og eldsábyrgð af öllu 
tagi. 

Talsími 2 6 821 


Dr. R. H. MURDOCH 

Dentist 

Over Royal Banlc 
ARLINGTON and PORTAGE 
WINNIPEG 

Office 34 578 Res. 72 009 


M. HJALTASON, M.D. 

Almennar lœkningar 

Sérgrein: Taugasjúkdómar 
Lætur úti meðöl í viðlögum 

Viðtalstímar: kl. 2—4 e. h. 

7—8 að kvöldinu 

Sími 80857 643 Toronto St. 


W. I. EASTON, M.D. 

Lyfja. og Slcurðlœknír 
Sími 144 

Dominion Bank Building 
SELKIRK, MAN. 















FÉLAGATAL 1941 


35 


Petur B. Petursson 
Siggi Petursson 
Miss Bdith Peterson 
Mrs. J. H. W. Price 
Miss Grace Reykdal 
Miss Hazel Reykdal 
Arthur Reykdal 
Dr. B. A. Sigurdson 
Mrs. L. A. Sigurdson 
Mrs. Lára B. Sigurdson 
Sig. Sigmundson 
Mrs. S. Sigmundson 
Miss Olive Sigmundson 
Joe Sigurdson 
Mrs. L. G. Salverson 
Miss Caroline Solvason 
Halldor Swan 
Sig. T. Sigurdson 
Mrs. S. T. Sigurdson 
Miss Anna Skaptason 
Miss Ethel Sveinson 
Miss Lily Solmundson 
Thor. Sigurdson 
Freeman Skaptason 
Dr. E. Steinþórsson 
Mrs. E. Steinþðrsson 


Edwin Stephenson 
Miss Laura Thordarson 
Örn Thorsteinson 
Gunnar Thorlakson 
Mrs. D. Thorsteinson 
Jonas Thorsteinson 
Thorsteinn, Thorsteinsson 
Sveinbjörn Thorsteinson 
Miss Halld. Thorsteinson 
Miss Ragnh. Thorsteinson 
Paul Thorkelson 
Mrs. P. Thorkelson 
John Thordarson 
Mrs. J. Thordarson 
Stanley Tallman 
Mrs. S. Tallman 
G. S. Thorvaldson 
Harold Vidal 

The Executive: 

Pres., O. B. Petursson 
Vice-Pres., 

Arni G. Eggertson, K.C. 
Sec., Grace Reykdal 
Treas., Mattie Halldorson 


Members-at-large: 

H. Danielson 
G. Ásgeirsson 
S. Sigmundson 

Sports Convener: 

Thor Finnbogason 

Social Conveners: 

Mrs. E. Árnason 
Helen Halidorson. 

Sambandsdeildin “Vísir” 
Chlcogo, 111. 

Mr. & Mrs. Egill Anderson 
Mr. & Mrs. Oliver R. 
Alfred 

Mr. & Mrs. SiguriSur 
Arnason 

Mrs. Steina Bergman 
J. S. Bjorneon 
Miss Aurora Bjornson 
Mr. & Mrs. Paul Bjornson 


G. 

W. MAGNUSSON 


Nuddlœknír 


41 Furbje Street 

Sfmi 36 137 

| Símið 

og semjið um viðtalstíma. 



PHONE 87 249 

Rubber Stamps 
Stencila - Seals 
Celluloid Buttons 

S. O. BJERRING 

Canadian Stamp Co. 

324 SMITH ST., WINNIPBG 


I.O.G.T. HALL 

635 SARGENT AVE. 

Dans- og fundarsalir 
nýlega endurbættir. 

ÚtlánsmaSur: Ásbjörn Eggertsson 
528 Maryjand St. Sími 71 275 


pessi auglýsing er frá þeim ábyggi- 
legu eidsábyrgðar félögum, sem 

B. E. JOHNSON 

608 TORONTO GEN. TRUST BLDG. 
og 

ÁRNI EGGERTSON 

766 VICTOR STREET 
eru umboðsmenn fyrir 



,J. ASGEIRSSON. 

STE. 8-590 VICTOR ST., WINNIPEG 
Plione 38 756 


KUMMEN - SHIPM AN 
ELECTRIC LTD. 

Contractors — Dealera 

Sími 95 47 317 Fort St. 

WINNIPEG 


















36 


AUGLÝSINGAR 























FÉLAGATAL 1941 


37 


Mr. & Mrs. S. K. Bjornson 
Miss Viola Barnes 
Mrs. Ragna Barnes 
Egili Erlendson 
Mr. & Mrs. Walter Frisk 
Mr. & Mrs. Ray Gislason 
GuSmundur Gu81augson 
Mr. & Mrs. Skafti Gu8- 
mundson 

Mr. & Mrs. Jacob C. 
GuSmundson 

Mr. & Mrs. Jðh. Goodman 
Mrs. Sigrún Hanneson 
Miss Ellen Hanneson 
Miss Sofia Halldorson 
Mr. & Mrs. Paul Haiidor- 
son 

Mr. & Mrs. Elmer Hall- 
dorson 

Mr. & Mrs. Árni Helgason 
Dr. & Mrs. Sveinbjorn 
Johnson 
Edward Lundal 
Miss Virginia Osborne 
Mr. & Mrs. William G. 
Paul 


Mr. & Mrs. Joseph Sam- 
son 

Mr. & Mrs. J. Storm 
Mr. & Mrs. Allan T. 
Sveinson 

Mr. & Mrs. Norman T. 
Sveinson 

Mrs. Sigrid Strodtz 
Paul Reykjalín 
Mr. & Hrs. Haldor H. 
Reykjalín 

Mr. & Mrs. Wm. H. Taylor 
Eric Vigfusson 
Kjartan Vigfússon 

Sambandsdeildin “Harpa” 

Bellingham, Wash. 

Mrs. Lukka Ásmundsson 
Mrs. Jessie Westford 
Mrs. Christine Oddson 
Mrs. Christine Swanson 


Mrs. Margaret Thompson 
Mrs. Lena Willoughby 
Mrs. Carrie Norsted 
Mrs. Ena Reykdal 
Mrs. Dora Thorsteinsson 
Mrs. Freya Bourne 
Mrs. Ione Jones 
Mrs. Margaret Bullock 
Mrs. Jennie Sophusson 
Mrs. Sophie Farnum 
Miss Irene Jones 
Miss Christine Johnson 
Miss Rose Goodman 
Mr. Steinthor Hjartarson 
Mr. SigurSur Reykdal 
Mr. Thorst. Thorsteinsson 
Mr. Walter VopnfjörS 
Mr. Stefán Johnson 
Mr. Einar M. Einarsson 
Mr. Hjörtur Hjartarson 
Mr. Helgi S. Helgason 


RIVERTON GARAGE 


ARBORG GARAGE 

Acetylene & Electric Weldins 


Almennar bíla aðgerðir. Umboðs- 

Alskonar bílaðgerðir fljótt og 


menn fyrir Chevrolet og Oldsmobile 

vel afgreiddar. 


bíla. 



John Deere jarðyrkju verkfæri. 

Eigendur: 



S. Olafsson og G. Johnson 


Eigandi: K. O. EINARSSON 

Riverton, Man. 


Sími 4 Árborg, Manitoba. 




K. THORARINSON 


W. G. ÁRNASON 

GROCERIES - FRESH FRUIT 


selur 



Alskonar jarðyrkju verkfæri 

CASE FARM IMPLEMENTS 


Vara-partar jafnan til reiðu. 

Box 145 


Sími 22 

RIVERTON - MAN. 


GIMLI - - MANITOBA 




Chas. Riess & Company 


COMO HOTEL 

Expert Fumipators and Yermln 


Okkar ásetningur er ávalt að láta 

Exterminators 


gestum okkar líða vel. — Herbergin 

Contractors to Manitoba Govt. 


hrein, máltíðir og allur viðurgern- 

372 COLONY ST„ WINNIPEG 


ingur I besta lagi. 

Phone 33 529 


Vér pökkum viðskifti yðar. 

Established 1907 





GIMLI, MANITOBA 




















FÉLAGATAL 1941 


39 


Dánarskrá 1941 

J. K. Einarsson, 

Cavaller, N. Dak. 
Geirmundur B. Olgeirson, 
Edinburg, N. Dak. 

Mrs. Anna H. Björnsson, 
Edinburg, N. Dak. 

Jón Kernested, 

Winnipeg Beach, Man. 
Finnbogi Finnbogason, 
Árborg, Man. 


Mrs. Kristln Sigurbsson, 
Red Deer, Alta. 

Jónas Jónasson, 
Winnipeg, Man. 

Mrs. Dorothea Pétursson, 
Winnipeg, Man. 

Mrs. Maria Baldvinsson, 
Lundar, Man. 

Jónas Jónasson, 
Reykjavík, Island 

GuÍSmundur Jónsson, 
Siglunes, Man. 


Mrs. H. S. Freeman, 
Poulsbo, Wash. 

J. J. Henry, 

Petersfield, Man. 

Sigurjón Eiríksson, 
Winnipeg, Man. 

ólafur Hall, 

Wynyard, Sask. 

Joseph Gillis, 
Wynyard, Sask. 

Kristján Kristjánsson, 
Churchbridge, Sask. 


Plumbing & Heating 
Specialty Co. 

For All Replacements for Plumbing 
& Heating — Tools for Reseating 
Taps & Supplies, etc. 

Phone 96288 — 120 Fort St., Wpg. 

ERNEST ANTILL 


Dick Foot Treatments 

Sérfræðingur í fóta sjúkdómum. 
Díkþorn og aðrir sjúkdómar bættir. 
Fóturinn lagaður með vísindalegri 
aðferð. 

A. G. DICK, Reg. Chiropodist 

343 Somerset Bldg., Winnipeg 
Skrifst. sími 80 767 — Heima 48 686 



San Remo Fruit Store 

Fersk aldini og garðávextir á 
hverjum degi. Sérstök alúð Iögð 
við aldina verslanina. 

SÍMI -25 637 

Vér sendum panta.nir heim til yðar 
SCINOCCA BROS. 


Manitoba Photo Supply 

COMPANY 

Framkalla mynda-filmur. 

Stækka myndir. 

Gera við myndavéiar, o. fl. 

293 CARLTON ST., WINNIPEG 
(á móti Free Press) 

Ph. 80 809 W. Goodall, eigandi 


Sargent Electric Co. 

726% SARGENT AVE. 

Ef þér þurfið að-fá gert við eitt- 
hvað, sem að rafnotkun lýtur 

Símið 35 560 

Paul Goodman C. Anderson 

Sími 35 105 Sími 73 596 


MRS. S. J. ROVATZOS 

ROVATZOS BLÓMABCÐIN 

Ný ðlóm daglega 

Áður hjá Robinson & Co. 
fyrir blómasöludeildinni 

• 

253 NOTRE DAME AVE. 

(Móti Grace kirkjunni) Winnipeg 

SÍMI 27 989 



HARBORG FUEL CO. 

Serving Winnipeg Since 1891 

Ilafið pér Brent Vorum Eldiviðt 

570 LOGAN AVE. 

Söluleyfi 11 Sími 21 331 


Office Ph. 27 475 Res. Ph. 33 183 

WESTERN CORNICE 
& ROOFING CO. 

at your service for 

Air Conditioning — Warm Air 
Heating — Sheet Metal Work 

W. J. ELLIS, Prop. 

911 Alverstone St., Winnipeg 



















40 


AUGLÝSINGAR 


UMTEDGRAINGROWERSL- 

444 kornlyftur út um sveitir í Manitoba, Saskatchiewan og Alberta. 
Hafnarkornlyftur í Port Arthur og Vancouver 
Aðalskrifstofa 

HAMILTON BUILDING, WINNIPEG 


H. J. HARDY, Manager Cars Boug'ht and Sold 

CALL 72 67 7 

National tiaratie 

274 GOOD STREET ** 

Better equipped to do 

Valve Conditioning, Body and Fender Repairs, Luco Paintino, Tovting, Washing, 
Greasing and Storage 

Full Line of Firestone Tires and Batteries. Raytiestos 7 Point Serviee Station. 
Work and Material Guaranteed for One Year. 

CARS CAL/LED POR AND DELIVERED 


HOME INSULATION 

Rock Wool blown the best 
by every test. 

Hot Water Tank Covers 

Call 

HILTON BROS. LTD. 

Telephones 37 168-9-10 
680-689 WALL STREET, WINNIPEG 


GAMPBELL BROS. & WILSON LIMITED 

Importe.rs and Wholesale Grocers 
Packers of 

ROYAL SHIELD AND ARABRANI) 

PURE FOOD PRODUCTS 

Established 1882 

WINNIPEG MANITOBA 









AUGLÝSINGAR 


41 


Sargent Electric Co. 

726% SARGENT AVE. 
Phone 36 560 

Laco Mazda Lamps 
Philco Radio Tubes 

Radio Repairs 


ÁSGEIRSON’S 

Paints and Wall Paper 

69 8 SARGENT AVE. 
WINNIPEG 

Telephone 34 322 


Courteous and efíicient attention given 
your lumber and fuel problems at 


IjIMITEI) 

Yards at: 

DAFOE, WEST BEND, FOAM LAKE 
and WYNYARD 


Floivers Properly Delivered 


Security Lumber Co. ROSERY Ltd 


Established 1905 

427 PORTAGE AVE. 
WINNIPEG 

Phone 21 305 


HELGI LOPTSON 

RED and WHITE BÚÐIN 

Úrvals matvara, kjöt og klæðna'öur. 
“Viðmót og vörugæði” sérstakt. 


FOAM! LAKE, Sask. 


HOTEL WYNYARD 

pér munuð hlakka til að koma til 
bæjarins og inn á Hotel Wynyard 
þar sem þér getið hitt marga 
íslenska kunningja yðar. 

WYNYARD SASK. 


A. BERGMAN 

Allskonar varningur og sérstök 
áhersla lögð á matvöru. 


WYNYARD, SASK. 


Cameron & Carscadden 

Quality Hardware 

Selling Hardware for Three Decades 
in Wynyard 
Still Going Strong 


Wynyard 


Saskatchewan 


J. F. MITCHELL 

Steamfitting, Plumbing 
and Hot Water Heating 


Prince Charlie Cafe 

Quality Food — Courteous Service 
Heartiest Greetings to all Icelanders 


297 JOHNSON AVE., WINNIPEG 
Telephone 502 040 


Phone 49 

FOAM LAKE, SASK. 


















42 


AUGLÝSINGAR 


Capital Coal Company Ltd. 

246 SOMERSET BLDG. SlMI 24 512 


Besia iegund kola til heima notkunar og 
gufukol. 

Vér erum sérfræðingar í öllum iegundum 
kola iil heimilisnoikunar, sem og við gufu- 
hiiunariæki. Geymd í þéiiheldum byrgjum 
yður iil öryggis og ánægju. 


G. F. JONASSON, Pres. & Man. Dir. 


S. M. BACKMAN, Sec.-Treas. 


KEYSTONE FISHERIES LIMITED 

WHOLESALE DISTRIBUTORS OF FRESH AND FROZEN FISH 

PERFECTION NET & TWINE COMPANY 

Phone 95 227 Winnipeg-, Manitoba 325 Main Street 


RIVERTON HOTEL CO. LTD. 

Tekur á móti gestum á öllum tímum. Göðar máltiðir, svefnherbergi og 
öll aðhlynning eftir bestu föngum. óska eftir viðskiftum íslendinga. 


RIVERTON 


John Lupyrypa, eigandi 


MANITOBA 


M» KIM — <=3uvuet 


GRÁVÖRUVERSLUNIN 

VELÞEKTA 


Býr til loðkápur fyrir karla og konur af vönduðustu gerð. Kaupir og selur 
alskonar dýraskinn — sútaðar húðir og loðfeldi. 

VANDAÐUR VARNINGUR — SANNGJARNT VERÐ 

333 Poriage Ave. Talsími 86 947 Winnipeg, Man. 






AUGLÝSINGAR 


43 










44 


AU GLÝSIN GAR 














AUGLÝSINGAR 


45 


Dominion Bridge 

Company Limited 

W I N N I P E G 

Fabricators and Erectors 
of Structural Steel 

FOR BUILDING BRIDGES, 

TANKS, ETC. 

♦ 

WE CARRY THE LARGEST COMPLETE 
WAREHOUSE STOCKS IN WESTERN 
CANADA. ALL STOCKS FOR IMMEDI- 
ATE SHIPMENT. 

♦ 


Head Office: 
MONTREAL 


702 CANADA BLDG., 
WINNIPEG 





46 


AUGLÝSINGAR 


Auglýsingaskrá Tímaritsins 


Page 


Arborg Garage . 3 7 

Armstrong Gimli Fisheries, Ltd. 31 

Arnason, W. G.. garðyrlqjuverkfæri . 37 

Asgeirsson, J., The Eleetrician . 35 

Ásgeirson’s, Paints & Wall Paper . 41 

Ashdown’s Hardware Co., Ltd. 15 

Baldry Engineering Co., The . 5 

Baldwin’s Service Station . 36 

Bardal, A. S. 22 

Bergman, A., allskonar vörur . 41 

Bergman, H. A., lögfr. 34 

Black, Dr. Robert . 28 

Blondal, Dr. A. 24 

Biggar Bros. 19 

Björnson, Dr. S. E. 24 

Bowyer-Boag, Ltd. 38 

Brandson, Dr. B. J. 24 

Brown & Rutherford, Ltd. .. 38 

Gameron & Carscadden, Hardware . 41 

Campbell Bros. & Wilson, Ltd. 40 

Canada Bread . 38 

Can. Co-op. Wheat Producers, Ltd. 9 

Canadian Fish Producers, Ltd. 43 

Canadian Stamp Co. 3 5 

Capital Coal Company, Ltd. . 42 

City Dairy. 18 

City Hydro . 10 

City Lumber & Fuel Co., Ltd. 44 

Como Hotel ..1. 37 

Consolidated Plate Glass, Ltd. 32 

Crescent Creamery Co., Ltd. 4 3 

Dangerfield Hotels . 31 

Dick Foot Treatments . 39 

Dominion Bridge Co., Ltd. 45 

Drewrys Brewery . 27 

Drummondville Cotton Co., Ltd. 38 

Easton, Dr. W. 1. 34 

Eaton’s, The T. Eaton, Ltd. 16 

Eiríksson, E. G. 28 

Empire Sash & Door, The . 25 

Fairfield & Sons, Limited . 32 

Fonseca Sheet Metal & Roofing Co. 29 

General Sash Door & Mfg. Co., Ltd. 12 

Goodman & Co., Tinsmiðir . 36 

Great-West Life, The . 30 

Grieve. Dr. Harry Gordon . 28 

Hagborg Fuel Co. 39 

Halldðrsson, Dr. M. B. 24 

Haldðrson, Haldðr, Byggingameistari.... 44 


Page 

Hansson, O. K. Plumbing & Heating.... 44 

Harman’s Drug Store, Ltd. 28 

Heimskringla, The Viking Press, Ltd. 18 

Hilton Bros., Ltd., Insulation, etc. 40 

Hjaltason, Dr. M. 34 

Hookers Lumber Yard . 31 

Hotel Wynyard . 41 

Hudson’s Bay Company . 3 

Ingimun'dson, Dr. A. B. 24 

I.O.G.T, Hall . 35 

Johannesson, Dr. S. J. 28 

Johnson, Dr. A. V. 24 

Johnson,'B. E., Eldsábyrgðir . 35 

Johnson, Dr. E. 24 

Johnson, Dr. K. 1.7... 24 

Johnson, S. E., Plumber. 33 

Johnson & Son, Ltd., S. C. 33 

Jubilee Coal Co., Ltd. 20 

Keystone Fisheries, Ltd. 42 

Kim, M., Furrier .i. 42 

Kummen-Shipman Electric, Ltd. 35 

Lakeside Trading Co. 43 

Lindal & Stefansson, Lögfr. .. 34 

Loptson, Helgi, Red and White búð. 41 

Lögberg, Columbia Press Ltd. 18 

Magnusson, G. W., Nuddlæknir . 3 5 

Macdonald Shoe Store, Ltd. . 23 

Manitoba Commercial College, á kápu.... 2 

Manitoba Photo Supply Co. 39 

Manitoba Telephone System . 7 

M.arlborough Hotel . 44 

Marshall-Wells Companies, Ltd. 1 

MeCurdy Supply Co., Ltd. 11 

McDonald Dure Lumber Co., Ltd. 36 

McLenaghen & Newman, Barristers. 34 

Mitchell, J. F., Steamfitting etc. 41 

Modern Dairies, Ltd. . 21 

Mundy’s Barber Shop. 36 

Murdoch, Dr. R. H., Dentist. 34 

National Floor Surfacing Co. 44 

National .Garage . 40 

Nesbitt, Thomson Co., Ltd. . 33 

Norris & Son. J. Tailors . 36 

North Star Oil, Ltd. 2 

Parrish, Heimbecker, Ltd. 36 

Personality Beauty Salon . 36 

Perth’s Cleaners, Dyers, etc. . 36 

Petursson, Hannes og Ólafur, faseignas. 34 
Plumbing & Heating Specialty Co. 39 
































































































AUGLÝSINGAR 


47 


Page 


Prince Charles Cafe . 41 

Province of Manitoba, á kápu . 4 

Province of Saskatchewan . 47 

Ramsay, Robert S. 1S 

Rannards, Limited, Shore store . 43 

Riess & Company, Fumigators . 37 

Riverton Garage . 37 

Riverton Hotel Co., Ltd... 42 

Roberts & White, Ltd. 28 

Rose Theatre . 31 

Rosery, Ltd., The, Flowers. 41 

Ross, Dr. D. G. 28 

Rovatzos, Mrs. S. J., Blómabúð. 39 

Royal Bank of Canada, The. 6 

Royal Dairy . 23 

San Remo Fruit Store. 39 

Sargent Biectric . 41 

Sargent Electric Co. 3 9 

Sargent Pharmacy . 2 8 

Security Lumber Co., Ltd. 41 

Sherbrook Pharmacy .. 2 8 

Sigurðsson, Dr. L. A. 24 

Sigurðsson, Thorvaldson . 17 

Simpson & Co., Bailiffs . 36 

Shea’s Brewery . 13 


Page 


Snidal, J. G. 28 

Success Business College, Ltd., á kápu 3 
Swanson & Co., Ltd., J. J„ Realtors. 34 

Thorarinson, K., Groeeries, etc. 37 

Thorlakson, Dr. P. H. T. 24 

Thorkelsson, Limited . 12 

Thorson, Hon. J. T., Lögfræðingur. 34 

Thorvaldson & Eggertson, Lögfr. 34 

Trusts and Guarantee Co., Ltd., The.... 31 
Tweed, Drs. H. R. & H. W. 28 

United Grain Growers, Ltd. 40 

Vulcan Iron Works, Ltd. 8 

Western Elevator & Motor Co., Ltd. 44 

Western Paint Co., Ltd., The. 14 

Wings Cafe . 44 

Winnipeg Casket Co., Ltd., The. 38 

Western Cornice & Roofing Co. 39 

Winnipeg Electrie Company . 26 

Winnipeg Loek & Key Company. 36 

Winnipeg Insurance Agency, Ltd. 38 

Winnipeg Paint & Glass Co., Ltd. 38 

Winnipeg Realty Company, The. 44 

Winnipeg Supply & Fuel Co., Ltd..:. 4 

Wonderland Theatre . 32 


hvíldardögum yðar 

1942 í 

SASKATCHEWAN 

Jafnvel á stríðstímum eru hvíldardagar mikilsvarðandi. Til þess að geta 
staðið vel I stöðu sinni og unnið verk sitt vel, er nauðsynlegt að geta hvílt 
sig og iétt sér upp. 

Stríðstíma sparnaður ætti að koma öllum til að hugsa sig tvisvar um, 
áður en staðurinn fyrir sumarhvíldar dagana er ákveðinn. Stjórnin I Canada 
þarf á hverjum einasta dollar að halda, sem hún getur náð I, til stríðs- 
rekstursins, og það er slcylda fólksins að leggja að sér, til þess að létta henni 
byrðarnar. 

Eitt af þvl, sem Canadabúar hafa verið beðnir að Ihuga, eru hvlldardagarnir. 
Stjðrnin ætlast ekki til að þeir séu lagðir niður. En hún ætlast samt til að 
menn sæki þá ekki langt yfir skamt. 

Með þetta I huga, hvaða blettur á jörðinni er heppilegri fyrir næstu sumar. 
hvíldardaga en Saskatchewan? 


BUREAU OF PUBLICATIONS 

LEGISLATIVE BUILDING, REGINA 





















































Jtt iíiemuriam 


ARNI EGGERTSSON 


elsíi verkamaður Þjóðræknisfélagsins og einn 
af slofnendum þess, andaðist 12. febrúar, 
1942, um það bil er þetta rit var fullprentað. 




SUCCESS 

BUS.NMS 


UcMOOll 


numum. 


Síðan að skólinn var siofnaður 1909 hafa þúsundir 
íslendinga siundað nám við kvöld- og dagskólann. 

XI Bekkur í Miðskóla 

ER LÆGSTA MENTASTIG FYRIR 
INNGÖNGU í DAGSKÓLANN 

Vér höldum oss fast við þaS mentastig, þvl reynslan 
hefir sannfært oss um að ungt fólk, sem loldS hefir 
Miðskóla eða Háskóla námi, er meira eftirsótt til 
skrifstofu og verslunarstarfa. Fyrir þessar ástæður, 
og að kensla vor er víðtækari og útskriftar kröfur 
hærri, sækjast vinnuveitendur meira eftir Success full- 


BYRJIÐ Á SUCCESS-NÁMI YÐAR STRAX 
ÞÉR GETIÐ INNRITAST A HVAÐA TÍMA SEM ER 


BUSINESS COLLEGE LIMITED 

n. F. FERQUSON, President and Manager 

EDMONTON BLOCK, V/INNIPEG, MAN. 

Cor. Poriage Ave. and Edmonion St. Phone 25 843 

























PROVINCE OF MANITOBA 


Hinn snar'-aukni iSnaður í Manitoba byggist aðallega á auknuin sölu. 
sktlyrðunv,. nœgum vinnukrafti og ódýrri raforku. 

Akuryrkja, málmnám, skógarhögg, fiskiveiðar og aukin grávöru fram- 
leiðsla,' leggja iðnaðinum til verkefni. 

Verjið Peningum yðar í Manitoba 

Department of Mines and Natúral Resources 

HON. J. S. McDIAKHID, D. M. STEPHENS, 

Minister Deputi/ Minister 




Verið ávalt á verði gegn eldi 

Hérumbil 70% af eklsbrunum hjá oss, og flestir hinir hættulegustu eru 
f íbúðarhúsum. 

Sumar aðalástæðurnar eru: 

—Skemdir reykháfar. 

•—Eldstæði, stór og reykpípðr of nærri eldfimum veggjum og 
Ioftinu. 

—Heit aska í eldfimum ílátum. 

—Gasolía höfð til h'reinsunar og steinolía til uppkveikju. 

—ógætileg tóbaksreyking. 

Gott húshald er góð eldvörn 

Hon. S. J. FARMER. Minister of Labour 

H. E. PUTTEE, ,-Ú'.^A. STEWART. 

Fire Commissioner Deputy Minister 






















